Presented  to  the 

LIBRARY  of  the 
UNIVERSITY  OF  TORONTO 

by 


ESTÁTE  OF  THE  LATE 
JOHN  B.  C.  WATKINS 


100  ÍSLENZKAR  MYNDIR 


100 


ISLENZKAR  MYNDIR 


VALIÐ  HEFUR 

PÁLMI  HANNESSON 


REKTOR 


ÚTGEFANDI:   ÍSAFOLD ARPRENTSMIÐJ A   H.F. 

REYKJAVÍK 


r 


y\ 


"^  B  R  A  /. 


M56 


AUG3  0  1955 


^»    ''T^  — 


10  0  3  7  8  2 


SLAND    heitir  það.  —  Eldland  væri  engu  síður  réttnefni,  því 
að  jarðareldur  og  jökulís  hafa  skapað  það  og  mótað  í  þá  mynd, 
_   sem  það  hefur  nú. 

Það  rís  úr  útsænum  í  einmana  tign  eins  og  stórbrotið  tákn  þeirrar 
orku,  sem  skapar  og  tortímir,  sem  vegur  upp  tindinn  og  jafnar  fjöllin 

við  jörð. 

Við  svala  heiði  norðursins  rís  hún,  sögueyjan,  ultima  Thule.  Og 
þar  hefur  þjóð  búið,  örlitil  þjóð,  oft  við  þröngan  kost.  Þar  hafa  örlög 
hennar  ráðizt  1  sókn  og  vörn  við  volduga  náttúru.  Samt  hefur  hún  verið 
þess  um  komin  að  skapa  þá  list  Ijóðs  og  sögu,  sem  orpið  hefur  Ijóma  á 
ÖU  Norðurlönd.  Og  enn  er  hún  alráðin  þess,  að  leggjast  ekki  undir 
höfuð  það  hlutverk,  sem  sagan  sjálf  hefur  henni  á  herðar  lagt:  að 
sýna  það  heimilinum  og  sanna,  að  hvorki  breiddarstig,  höfðatala  né 
herstyrkur  ráði  úrslitum  um  það,  hvort  menningarlífi  verði  lifað  eða 
ekki,  heldur  miklu  fremur  þroski  þegnanna,  manndómur  þeirra  og  með- 
vitund  um  sameiginlegan  uppruna,  örlög  og  framtíð. 

í  tuttugu  ár  hefur  þjóðin  notið  hins  nýfengna  sjálfstæðis  slns, 
tuttugu  torveld  ár  og  viðsjárverð.  Þó  elur  hún  enn  óbifanlega  trú  á 
landið,  mátt  sinn  og  megin,  frið  og  farsæld  þjóðanna,  þrátt  fyrir  allt. 


ísland  liggur  norðarlega  í  Atlantshafi,  vestur  frá  Noregi,  norð- 
vestur  af  Bretlandseyjum  og  sunnan  við  heimskautsbaug.  Það  er  um 
106,000  km2  £,ð  flatarmáli  og  stærsta  eyja  í  Evrópu,  næst  eftir  Stóra- 
Bretland. 

Strendurnar  eru  vogskornar  mjög  að  vestan,  norðan  og  austan. 
Þar  verða  firðir  margir  og  flóar,  en  miUi  þeirra  fjöllóttir  skagar  og 
ne3.  Að  sunnan  eru  aftur  lágir  sandar  með  sjó  og  hafnleysur.  Helztu 
firðirnir  eru  Faxaflói,  Breiðafjörður  og  ísafjarðardjúp  vestan  á  land- 
inu,  en  Húnaflói,  Skagafjörður  og  Eyjafjörður  norðanlanda. 


Vestmannaeyjar  liggja  fyrir  suðurströndinni,  en  Grímsey  norðan  við  landið 
undir  heimsskautsbaug.  Annars  er  fátt  um  eyjar  fyrir  landi,  nema  á  fjörðum  inni, 
og  skerjagarður  enginn. 

Mestur  hluti  landsins  er  hálendi,  hlaðið  upp  úr  blágrýtishraunum  og  öðru 
gosbergi.  Láglendi  allmikið  liggur  þó  upp  frá  suðurströndinni,  en  annars  eru  und- 
irlendi  lítil  nema  fyrir  fjarðarbotnum,  einkum  hinum  stærri,  og  í  dölum,  sem  sker- 
ast  upp  þaðan  í  hálendið.  Miðbik  landsins  allt  er  samfelld  háslétta,  400 — 800  m. 
há,  með  ávölum  hæðum  og  grunnum  daladrögum.  Yfir  hana  rísa  jöklarnir  bungu- 
breiðir  og  einstök  fell,  einkum  eldfjöll  og  eldfjallarústir.  Frá  þessari  hásléttu  ganga 
sundurgrafnir  fjallgarðar  um  1000  m  háir  fram  milli  dala  og  fjarða  allt  út  á  yztu 
annes,  þar  sem  þeir  enda  í  standbjörgum  eða  þverhníptum  hamramúlum.  Hæsta 
fjall  landsins  er  ÖræfajökuII,  2119  m  jrfir  sæ.  Hann  er  eldfjall  með  hjálm  af  sí- 
snævi  og  falljökla  hrynjandi  í  hlíðum.  Þannig  eru  og  flest  hinna  stærri  fjalla. 

ísland  er  mjög  ungt  land.  Jarðeldar  og  jökulís  hafa  skapað  það  og  mótað  í 
þá  mynd,  sem  það  hefur  nú.  Blágrýti  er  undirstaða  landsins  og  aðalbergtegund. 
Um  mitt  landið  er  það  hulið  yngri  lögum,  einkum  móbergi,  sem  er  samryskja  sund- 
urlausra  gosefna.  En  austanlands  og  vestan  nær  blágrýtið  upp  að  jrfirborði,  og 
eru  stór  svæði  einvörðungu  úr  því  gerð.  Mjög  eru  þau  ólík  móbergshéruðunum 
að  landslagi  og  svip. 

ísland  stendur  á  neðansjávarhrygg,  sem  nær  frá  Skotlandi  norðvestur  yfir 
Atlantshaf.  Talið  er,  að  hann  sé  leifar  horfins  lands,  sem  áður  fyrr  tengdi  saman 
Evrópu  og  Ameríku  og  hlóðst  upp  við  gífurleg  blágrýtisgos  í  þann  mund,  er  Alpa- 
f  jöllin  urðu  til.  Síðan  hættu  gosin,  og  landið  seig  í  sæ  nema  nokkrar  eyjar,  sem  enn 
standa  upp  úr,  og  eru  blágrýtishéruðin  á  íslandi  þeirra  mest.  Af  steingervingum, 
sem  fundizt  hafa  í  blágrýtinu,  má  marka  það,  að  1  fyrstu  hafi  loftslag  verið  viðlíka 
hlýtt  og  nú  er  í  sunnanverðu  Frakklandi  og  gróðurinn  eftir  því.  Síðan  kólnaði  hægt 
og  hægt,  unz  ísaldarjökullinn  hvelfdist  jrfir  landið  og  þrýsti  því  niður,  svo  að  sær 
gekk  yfir  láglendi.  Jafnframt  slokknaði  lífið  út  að  mestu.  En  undir  jöklunum  hóf- 
ust  eldgos  að  nýju,  sem  hlóðu  upp  móbergslögin  og  steyptu  saman  í  eitt  blágrýtis- 
brot  hins  horfna  lands.  —  Svo  hlýnaði  aftur,  og  jökullinn  hopaði  upp  á  hálendin. 
Landið  hóf  sig  hægt  úr  sævi  og  stóð  eftir  ungt  og  ósnortið,  unz  það  varð  numið 
nýjum   gróðri. 

Og  enn  stendur  hér  barátta  elds  og  ísa.  Þetta  land  er  leikvangur  hinna  and- 
stæðu  afla,  sem  jörðina  skapa.  Hvergi  í  veröldinni  er  viðureign  þeirra  jafn  augljós 
og  stórbrotin  eins  og  hér. 

Jöklar  ísaldarinnar  eru  ekki  hornir  enn  með  ollu.  A  hálendisbungum  þeim,  sem 
rísa  yfir  meginhásléttuna,  hvíla  miklir  fannaflákar  með  ísgræna  skriðjökla  á  alla 
vegu.  Þeir  eru  1400 — 2000  m  að  hæð  og  drottna  því  yfir  öllu  útsýni,  hvítir  og 
fagurhvelfdir.  Mestur  þeirra  er  Vatnajökull,  stærsti  jökull  Evrópu.  Hann  liggur 
austan  til  á  hálendinu,  upp  frá  suðurströndinni.  í  dalabotnum  og  einstökum  há- 
fjöllum  eru  fannir  og  jökultungur  eins  og  jöklar  Alpafjallanna. 

Ár  eru  margar  og  sumar  vatnsmiklar.  Flestar  hinna  stærri  falla  undan  jökl- 
unum  og  eru  mórauðar  af  jökulleir.  Hinar  eru  blátærar,  sem  skapast  úr  lindum. 
Stærsta  áin  og  lengsta  er  Þjórsá.  Þar  sem  árnar  falla  fram  af  hálendinu,  verða  í 
þeim  fossar  miklir  og  fagrir.  Merkastir  þeirra  eru  Dettifoss  og  Goðafoss  á  Norður- 
landi,  en  GuIIfoss  og  Skógarfoss  sunnanlands.  Vatnsorka  landsins  er  geysimikil, 
og  er  nú  tekið  að  nytja  hana  nokkuð. 


Stöðuvötn  eru  mörg,  en  flest  fremur  lítil,  og  eru  sum  í  eld^gum  eða  hraun- 
um.  Kunnust  eru  Þingvallavatn  og  Mývatn, 

Silungur  er  í  flestum  vötnum  og  laxgengd  mikil  í  árnar,  svo  að  stangaveiði  er 
hvergi  eins  mikil  í  Evrópu. 

fsland  er  mesta  jarðeldaland  1  heiminum.  Frá  því  ísöld  lauk,  hefur  gosið  á  ná- 
lægt  150  stöðum,  en  síðan  landið  byggðist,  eru  skýrslur  til  um  rúmlega  100  gos, 
og  vantar  þó  vafalaust  mörg,  þvl  að  á  þeim  tíma,  sem  liðin  er  af  þessari  öld,  hefur 
eldur  verið  uppi  10  sinnum,  svo  að  kunnugt  sé.  Sum  gosin  hafa  verið  næsta  stór- 
kostleg,  svo  að  aska  hefur  borizt  alla  leið  til  meginlands  Evrópu  og  glóandi  hraun- 
flóð  fossað  yfir  landið.  Öll  eru  eldfjöllin  á  móbergssvæðinu  og  því  framhald  af 
jarðeldum  jökultímans.  Frægast  þeirra  er  Hekla  (1447  m).  Hún  rís  upp  frá 
byggð  á  Suðurlandi  og  hefur  gosið  um  20  sinnum,  síðan  sögur  hef  jast,  og  gert  ærinn 
usla,  enda  var  því  trúað  úti  um  lönd,  að  í  henni  væri  kvalastaður  fordæmdra. 
Undir  jöklunum  eru  eldstöðvar  víða,  t.  d.  vestanvei-t  í  Vatnajökli.  Þegar  þar  gýs, 
bráðnar  jökullinn,  og  geigvænleg  flóð  velta  fram  yfir  láglendin,  vatnsmeiri  en  Ama- 
zonfljót,  og  bera  með  sér  ógrynni  af  ís.  Það  nefna  menn  jökulhlaup.  —  Mesta 
eldgos,  sem  sögur  fara  af  á  íslandi,  varð  árið  1783  á  hálendinu  suðvestur  fi'á 
Vatnajökli.  Það  stóð  í  7  mánuði  samfleytt  og  kom  úr  meira  en  100  gígum,  sem 
liggja  1  beinni  röð  á  36  km  langri  sprungu.  Brauzt  þá  upp  úr  jörðu  meira  hraun 
en  dæmi  eru  til  annars  staðar  í  veröldinni.  Askan  barst  upp  í  háloftin,  og  gætti 
hennar  alla  leið  til  Afríku,  Ameríku  og.  Austur-Síberíu,  en  í  Skotlandii  varð  ösku- 
fall  svo  mikið,  að  akrar  spilltust.  Þetta  gos  olli  þjóðarböli  á  íslandi.  Askan  huldi 
allt  landið,  og  fylgdu  henni  eitraðar  lofttegundir,  sem  drápu  gróður,  en  felldu  fén- 
að  og  menn.  Fórust  þá  um  70%  af  öllu  kvikfé  á  landinu,  og  nálægt  20%  af  þjóðinni 
dó  úr  hungri  og  eiturpestum.  —  Mörg  önnur  gos  ollu  áður  fyrr  misæri  og  mann- 
dauða,  þó  að  þetta  væri  verst. 

Hraun  eru  mörg  og  stór  á  landinu,  einkum  í  óbyggðum.  Mest  þeirra  og  merk- 
ast  er  Ódáðahraun  norðan  við  Vatnajökul.  Það  er  stærsti  hraunfláki  á  jörðunni 
og  hefur  runnið  frá  mörgum  eldstöðvum,  meðal  annars  hinuni  furðulega  gígdal, 
Öskju  í   Djmgjufjöllum,   sem  gaus   árið   1875   geigvænlegu   sprengigosi. 

Jarðskjálftar  eru  tíðir,  einkum  á  tilteknum  svæðum  sunnanlands  og  norðan, 
og  stafa  þeir  ýmist  af  eldsumbrotum  eða  röskun  jarðlaga.  Oft  hafa  þeir  orðið  harla 
stórfelldir  og  valdið  miklu  tjóni  í  landskjálftahéruðunum. 

Heitar  uppsprettur:  laugar,  hverir  og  jarðgufur,  eru  víðsvegar  um  landið  allt, 
jafnvel  í  vötnum  og  sæ  eða  undir  jöklum.  Venjulega  eru  þær  margar  saman  á 
sprungum,  og  vellur  sjóðheitt  vatnið  jafnt  og  þétt  upp  um  glufur  og  göt,  eða  það 
þeytist  öðru  hverju  hátt  í  loft  með  buldri  og  hvæsandi  hvin.  Brennisteinshverir  eru 
aðeins  á  jarðeldasvæðinu.  í  þeim  eru  sýrur,  sem  éta  sundur  jarðveg  og  berg  í  gul- 
leita  leðju.  Ölkeldur  eru  á  nokkrum  stöðum,  einkum  vestanlands. 

Frægastur  allra  hvera  er  Stóri-Geysir  í  Haukadal,  svo  að  af  honum  hafa  allir 
goshverir  annars  staðar  um  heim  hlotið  nafn.  Hann  gýs  nú  50 — 70  m,  og  standa 
hin  stærri  gos  allt  að  20  mínútum.  Þau  eru  ógleymanleg  öllum,  er  séð  hafa. 

Jarðhitinn  er  geysileg  orkulind,  engu  minni  en  vatnsaflið.  Nokkuð  er  hann 
hagnýttur  við  jarðrækt  og  til  upphitunar  húsa,  og  er  nú  í  ráði.að  hita  Reykjavík 
alla  upp  með  laugavatni.  Talið  er,  að  í  hveralofti  og  hveraleir  séu  læknisdómar, 
en  lítið  hafa  þeir  verið  notaðir  enn. 

Á  íslandi  er  úthafsveðrátta  og  í  kaldara  lagi,  eins  og  vænta  má.  Miklu  er  þó 


hlýrra  en  ætla  mætti  eftir  hnattstöðu,  einkum  á  veturna,  og  veldur  því  Golfstraum- 
urinn,  sem  leikur  um  landið.  Hinir  köldu  straumar  íshafsins  leggjast  þó  oft  nálægt 
Norðurlandi  á  vorin  og  geta  rekið  þangað  hafís,  svo  að  hafnbönn  verða  um  sinn. 
Fylgja   því   venjulega   þokuveður   og   þræsingar. 

Loftvægislægðir  reika  oft  nálægt  landinu  á  leið  sinni  austur  um  Atlantshaf, 
og  ráðast  verður  mjög  eftir  því,  hvort  þær  fara  sunnan  við  landið  eða  norðan. 
Ef  þær  verða  norðan  við  landið,  fylgir  sunnanátt  og  hlýviðri  með  rigningu  á  Suður- 
landi,  en  þurrum  þeyvindi  norðanlands.  Þegar  þær  fara  sunnan  um  landið,  eru 
aftur  súldir  tíðar  á  Norðurlandi,  en  bjartviðri  sunnanlands.  Veður  er  þvl  sjaldan 
eins  um  allt  landið,  og  skiptir  hálendið.  Á  Suðurlandi  er  hiti  jafnmestur,  en  stillur 
meiri  norðanlands  og  hreinviðri,  einkum  inn  til  dala.  Fremur  er  þó  umhleypinga- 
samt,  og  skipast  veður  skjótt,  en  loftið  er  tært,  útsýnið  fagurt  og  fjöllin  blá.  Á 
hálendinu  er  loftslag  líkt  og  í  heimsskautalöndunum. 

Úrkoma  er  allmikil  á  Suðurlandi  (ca.  1300  mm),  en  miklu  minni  norðanlands 
3 — 400  mm).  Mest  er  úrfelli  á  haust  og  vetur  með  hafátt,  einkum  sunnanlands, 
er  hlýtt  og  rakt  loftið  frá  Atlantshafinu  sogast  upp  yfir  fannabreiður  hálendisins, 
og  er  Vatnajökull  talinn  mesta  úrkomusvæði  í  Evrópu. 

Yfirleitt  eru  sumrin  svöl.  í  Reykjavík  er  meðalhiti  júlímánaðar  10,9°  C,  en 
10,4°  á  Akureyri.  Aftur  er  veturinn  frostmildur  mjög,  en  nokkuð  áfellasamur,  og 
er  meðalhiti  janúarmánaðar  — 1,2°  C.  í  Reykjavlk,  en  — 3,2°  á  Akure^nri.  Janúar  er 
þannig  jafnheitur  í  Reykjavík,  New  York  og  Belgrad.  Helzt  snjór  því  sjaldan  lengi  á 
láglendum,  en  til  fjalla  eru  snjóalög  mikil  og  skilyrði  góð  til  vetraríþrótta. 

Jarðvegur  er  frjósamur  á  íslandi,  eins  og  í  öðrum  eldf jallalöndum.  Aftur  er  veðr- 
átta  óhagstæð  fyrir  gróður  og  dýralíf.  Veldur  það  mestu,  hve  vetur  eru  hlýir  eða, 
réttara  sagt,  að  þá  koma  oft  þíðviðriskaflar  langir,  svo  að  spretta  hefst,  en  síðan 
frost  og  harðviðri,  sem  drepa  gróðurnálina.  Á  láglendum  er  vallgróður  mikill  og  vlð- 
lendar  mýrar,  en  lyng  og  blómstóð  í  brekkum  og  hlíðum  dala.  Kveður  þar  mest  að 
norrænum  plöntum  og  fjalljurtum,  og  er  gróðurinn  furðu  fjölskrúðugur,  þegar  þess 
er  gætt,  hve  skammt  er  síðan  ísöld  lauk  og  langt  til  næstu  landa.  Hafa  flestar  plönt- 
urnar  komið  f rá  Skandínavíu  og  Bretlandseyjum,  en  f áeinar  frá  Ameríku.  Þegar  menn 
komu  fyrst  til  landsins,  var  þar  skógur  „milli  f jalls  og  f jöru",  en  slðan  hefur  hann 
eyðzt  mjög  fyrir  ágang  sauðf jár  og  eldiviðarhögg.  Enn  eru  þó  eftir  allstór  skóglendi, 
gróin  ilmbjörk  og  víðikjarri,  einkum  í  hinum  afskekktari  byggðum.  —  Á  hálendinu 
er  gróður  lítiU  nema  í  daladrögum  að  ám,  og  eru  þar  sumarhagar  búf  jár.  Annars 
staðar  má  kalla  öræfi:  eldhraun  og  eyðisanda,  jökla  og  nakin  fjöll. 

Dýralíf  er  fáskrúðugt  á  landi,  en  f jölbreytt  mjög  1  sjó.  Villidýr  eru  engin,  eins  og 
vænta  má,  nema  f jallrefur  og  hreindýr,  sem  flutt  voru  til  landsins  á  18.  öld  og  hafast 
við  á  hálendinu.  Aftur  er  fuglamergð  mikil,  einkum  á  sumrin,  og  kveður  mest  að  vað- 
fuglum  ýmsum  og  sundfuglum.  Rjúpur  eru  algengar,  og  eru  þær  skotnar  á  haustin. 
Á  þeim  lifir  valurinn,  hinn  víðkunni  ránfugl,  sem  áður  fyrr  var  fluttur  út  í  veiðigarða 
höfðingja  og  þótti  gersemi.  Álftir  og  gæsir  verpa  víða,  einkum  á  hálendinu.  Flestir 
fuglar  eru  friðaðir.  Þeir  eru  því  spakir  og  til  hinnar  mestu  prýði. 

í  sjónum  iðar  allt  af  lífi.  Selir  sveima  fyrir  landi,  og  geysilegur  grúi  sundfugla 
verpur  hvarvetna  við  ströndina  í  björgum  og  á  eyjum.  Merkastur  þeirra  er  æðarfugl- 
inn,  stór  önd,  sem  gefur  af  sér  hinn  alþekkta  æðardún.  En  á  grunnunum  kringum 
landið,  hinni  sokknu  strönd,  er  fiskisæld  meiri  en  annars  staðar  í  Atlantshafi. 


fsland  er  fullvalda  ríki  með  þingbundinni  konungsstjórn  og  í  persónusambandi 
við  Danmörku.  Her  er  enginn,  og  hefur  landið  lýst  yfir  ævarandi  hlutleysi.  Þjóðkirkj- 
an  er  evangelisk-lútersk,  eins  og  annars  staðar  um  Norðurlönd.  Þjóðþingið,  Alþingi, 
er  elzta  löggjafarstofnun  í  Evrópu.  Skipa  það  49  fulltrúar,  þjóðkjörnir  allir.  Kosn- 
ingarétt  og  kjörgengi  öðlast  menn  við  21  árs  aldur.  Mynt  landsins  er  króna,  og  er 
hún  verðfest  þannig,  að  26.25  krónur  jafngilda  einu  sterlingspundi. 

íslendingar  eru  skandínavísk  þjóð,  lítið  eitt  blönduð  Keltum.  Kennir  þess  þó  lítt 
eða  ekki  við  ytri  sýn,  en  ef  til  vill  nokkuð  í  skapferli  og  gáfnafari.  Þeir  eru  Ijósir  á 
hár  og  hörund,  hávaxnir  og  bláeygðir  flestir,  einrænir  nokkuð  í  lund,  þóttalegir  og 
seinir  til  við  ókunnuga,  en  þó  gestrisnir  og  kallaðir  sjálfstæðir  1  hugsun,  hneigðir 
mjög  til  heimspeki  og  skáldskapar  og  sveitardráttarmenn  miklir  um  stjórnmál.  Þeir 
eru  yngsta  þjóð  í  Evrópu  og  ein  hin  minnsta,  aðeins  um  120.000,  en  fjölgar  ört,  því 
að  barnadauði  er  minni  en  í  flestum  löndum  öðrum.  —  Á  ofanverðri  19.  öld  fluttust 
allmargir  íslendingar  til  Ameríku,  einkum  Kanada,  en  þó  einnig  til  Bandaríkjanna. 
Hvarvetna  þar  vestra  eru  þeir  í  miklu  áliti,  og  flestir  hafa  þeir  haldið  órofa  tryggð 
og  tengslum  við  ættland  sitt. 

fslenzk  tunga  er  elzta  bókmál  á  Norðurlöndum,  og  var  tekið  að  rita  hana  fyrir 
8  öldum  fullum.  Hefur  hún  því  haldizt  hrein  að  kalla  og  óbreytt  frá  þeim  tíma,  er  ein 
tunga  var  töluð  um  öU  Norðurlönd.  Mállýzkur  eru  engar,  og  valda  því  bókmennt- 
irnar  mest. 

Frá  öndverðu  hafa  íslendingar  þótt  námfúsir  og  fróðleiksgjarnir,  enda  hafa  þeir 
átt  margt  merkra  fræðimanna,  einkum  á  sviði  sagnfræði  og  málvísinda.  Alþýðumennt- 
un  er  á  háu  stigi  og  bókhneigð  miklu  meiri  en  með  öðrum  þjóðum.  Bókaútgáfa  og 
blaða  er  geysimikil  eftir  fólksf  jölda  og  þó  mikið  flutt  inn,  því  að  mjög  margir  lesa 
erlend  mál,  eitt  eða  fleiri,  og  í  bókaskápum  bænda  má  finna  úrvalsrit  heimsbókmennt- 
anna  á  frummálunum.  Börn  eru  skólaskyld  frá  7 — 14  ára  og  barnaskólar  hvarvetna  í 
sveitum  og  við  sjó,  en  æðri  skólar  og  sérskólar  í  kaupstöðum,  einkum  Reykjavík.  Þar 
er  og  háskóli,  en  allmargir  námsmenn  leita  þó  frama  með  öðrum  þjóðum.  í  sveitunum 
er  sérstök  tegund  alþýðuskóla,  sem  resmt  hefur  verið  að  sníða  við  þarfir  almennings. 
Þar  er  mest  áherzla  lögð  á  tungu  þjóðarinnar,  sögu  og  íþróttir.  Öll  kennsla  í  opinber- 
um  skólum  er  ókeypis  veitt.  í  Reykjavík  er  sterk  útvarpsstöð  (100  kw)  og  endur- 
varpsstöð  á  Austurlandi,  hvorttveggja  opinber  eign. 

Skáldskapur  er  og  hefur  jafnan  verið  eftirlæti  íslendinga,  og  er  talið,  að  flestir 
fulltíða  menn  geti  komið  saman  kviðlingi.  Tungan  er  tamin  mjög  við  Ijóðagerð,  enda 
hefur  hún  lengst  af  verið  hinn  eini  efniviður,  sem  listahneigð  þjóðarinnar  hefur  átt 
kost  á.  Undanfarna  áratugi  hafa  þó  aðrar  listir  eflzt  mjög,  svo  og  náttúruvísindi. 

fsland  er  stórt,  en  þjóðin  fámenn,  svo  að  nærri  lætur,  að  1  ferkílómetri  lands 
komi  á  hvern  íbúa.  Byggðin  er  mest  með  ströndum  fram  og  í  dölum  og  láglendum 
upp  þaðan,  en  hálendið  er  óbyggt  að  mestu  og  óbyggilegt.  Strjálbýlt  er  í  sveitum  og 
landrými  mikið,  Standa  bæimir  einir  sér,  en  ekki  1  þorpum.  Við  sjóinn  eru  aftur 
fiskiþorp  mörg,  kauptún  og  bæir.  Reykjavík  er  þeirra  mest,  37.000  íbúar.  Hún 
stendur  við  Faxaflóa  og  er  höfuðborg  landsins.  Þar  er  miðstöð  útgerðar  og  verzl- 
unar.  Mest  hefur  bærinn  byggzt  á  síðustu  áratugum  og  ber  þess  glögg  merki,  en 
svo  undarlega  ber  við,  að  hann  reis  á  þeim  stað,  þar  sem  hinn  fyrsti  landnámsmaður 
festi  byggð.  Akureyri  við  Eyjafjörð  er  helzti  bær  norðanlands,  og  þykir  þar  hlý- 
legt  og  frítt.  Litlu  utar  liggur  Siglufjörður,  mesti  síldveiðabær  og  síldariðnaðar 
á  landinu. 


Fram  að  síðustu  aldamótum  lifðu  langflestir  íslendingar  á  landbúnaði.  Síðan 
hafa  aðrir  atvinnuvegir  þróazt  mjög,  einkum  fiskveiðar,  og  dregið  til  sín  vinnu- 
afl,  svo  að  fólki  hefur  fækkað  í  sveitum,  en  bæirnir  eflzt.  Korn  þrífst  ekki  til  mann- 
eldis,  og  er  því  kvikfjárrækt  stunduð,  enda  eru  landkostir  góðir.  Mest  er  af  sauðfé, 
hrossum  og  nautgripum,  og  eru  afurðirnar:  mjólk,  ostar,  smjör,  kjöt,  ull  og  skinn, 
seldar  á  innlendum  og  erlendum  markaði.  Grænmetisframleiðsla  er  allmikil,  eink- 
um  jarðepla,  og  fer  mjög  í  vört.  Við  hinar  heitu  uppsprettur  hafa  risið  upp  mörg 
gróðurhús  hin  síðari  ár,  þar  sem  ræktaðar  eru  ýmsar  suðrænar  blómplöntur  og 
nytjajurtir,  svo  sem  tómatar,  enda  eru  skilyrðin  ákjósanleg. 

Umhverfis  landið  er  fiskgengd  geysimikil,  og  sækja  þangað  veiðiflotar  margra 
þjóða.  íslendingar  eiga  þar  hægasta  aðstöðu,  enda  leita  þeir  fast  eftir  og  eru 
fjórða  mesta  fiskveiðaþjóð  Evrópu,  þó  að  fimmti  hluti  landsmanna  aðeins  stundi 
sjávarútveg.  Mest  er  veitt  af  þorski,  síld  og  flatfiskum.  Þessir  fiskar  hrygna  við 
suðvesturströnd  landsins  síðari  hluta  vetrar,  og  eru  þá  þorskveiðarnar  mestar,  en 
síldveiði  á  sumrin  fyi-ir  Norðurlandi.  Fiskveiðarnar  eru  reknar  með  fullkomnustu 
tækjum.  Tilkostnaður  er  að  vísu  mikill,  en  þó  eru  þær  mjög  ábatasamur  atvinnu- 
vegur,  ef  vel  árar.  Aflinn  er  að  mestu  fluttur  út. 

Iðnaður  er  nokkur  í  landinu,  einkum  fiskiðnaður  ýmiskonar,  og  fer  hann  mjög 
í  vöxt,  enda  eru  skilyrðin  góð  og  orkulindir  landsins  óþrjótandi  að  kalla. 

Námugröftur  er  enginn,  og  lítið  um  málma  eða  önnur  verðmæt  efni  1  jörðu, 
svo  að  kunnugt  sé  eða  tiltækilcgt  þyki  að  vinna  að   svo  komnu. 

Verzlun  er  mjög  mikil  eftir  fólksfjölda  bæði  innan  lands  og  við  önnur  lönd, 
því  að  margt  skortir  í  landinu  og  framleiðslan  fremur  einhæf.  Þannig  verður  að 
flytja  inn  kommat  allan,  iðnaðar-  og  nýlenduvörur,  svo  og  kol,  salt,  olíu  og 
hverskonar  vélar.  En  út  eru  fluttar  fiskiafurðir  ýmsar  og  landbúnaðar,  svo  sem 
fiskur,  frystur  og  saltaður,  síld,  lýsi,  fiskmjöl  og  ennfremur  kjöt,  ull,  smjör,  ostar, 
skinn  og  æðardúnn.  Árin  1936  og  '37  nam  innflutningur  að  meðaltali  48,2  millj. 
króna,  en  útflutningur  54,3  millj.  kr.,  og  er  því  útflutningsverzlunin  hlutfallslega 
meiri  en  með  nokkurri  þjóð  annarri  í  Evrópu.  Fram  á  síðustu  ár  var  fiskurinn 
fluttur  mest  til  Miðjarðarhafslandanna,  ítalíu  og  Spánar,  en  nú  er  sá  markaður 
að  litlu  orðinn,  og  yfirleitt  hafa  þeir  fjötrar  hátolla  og  jafnvirðiskaupa,  sem  um 
sinn  hafa  verið  felldir  að  milliríkjaverzlun,  komið  illa  við  íslendinga. 

Eins  og  vænta  má,  eru  samgöngur  erfiðar  á  íslandi,  bæði  á  landi  og  sjó.  Járn- 
brautir  eru  þar  engar  og  verða  varla  lagðar.  Aftur  eru  akvegir  tæplega  5000  km 
samanlagt.  Liggja  þeir  um  flestar  byggðir  og  tengja  þær  saman  yfir  heiðar  og 
fjallaskörð.  Akfærir  vegir  eru  og  teknir  að  teygjast  upp  á  meginhálendið.  Bílar  eru 
aðalsamgöngutæki  á  landi  og  hafa  þar  komið  1  hesta  stað.  Fastar  áætlunarferðir 
eru  á  öllum  helztu  leiðum,  en  á  hálendinu  og  þar,  sem  veganetið  þrýtur,  verður  enn 
að  hafa  hesta  til  reiðar  og  áburðar.  Á  vetrum  lokast  fjallvegir  mjög  af  snjóum. 
Farþegaskip  ganga  reglulega  af  íslandi  til  Englands,  Danmerkur,  Noregs  og 
Þýzkalands,  en  strandferðir  eru  strjálar  nema  milli  Reykjavíkur  og  Akureyrar. 
Flugvélar  eru  að  færast  í  tízku.  Símalínur  liggja  um  landið  allt  og  sæsími  til  út- 
landa.  Þráðlaust  talsamband  er  og  vlð  önnur  lönd. 


í  fomum  heimildum  grískum  er  getið  um  landið  Thule,  sem  liggi  norður  frá 
Skotlandi,  og  mun  þar  átt  við  ísland.  Um  miðja  9.  öld  fundu  norrænir  víkingar 


landið.  Voru  þar  þá  ekki  aðrir  menn  fyrir  en  fáeinir  írskir  einsetumunkar,  er  höfðu 
sig  brátt  á  braut.  Laust  eftir  870  tókst  byggð  norrænna  manna  á  landinu,  og  eiga 
íslendingar  rit,  einstakt  í  sinni  röð,  þar  sem  skýrt  er  frá  því,  hversu  landið  byggð- 
ist  og  hvaðan.  í  þennan  mund  voru  viðsjár  miklar  með  höfðingjum  í  Noregi,  er 
Haraldur  konungur  hárfagri  braut  undir  sig  landið  og  gerðist  einvaldur.  Létu  þá 
margir  ríkir  menn  og  ágætir  óðul  sín  og  hrukku  undan  ofríki  konungs  heldur  en 
ganga  honum  á  hönd.  Héldu  þeir  flestir  til  íslands,  sem  þá  var  ónumið  og  kosta- 
sælt,  er  náttúran  hafði  notið  friðar  fi-á  því  í  árdaga.  Byggðist  landið  á  skömmum 
tima,  og  komu  iandnámsmenn  flestir  beint  frá  Noregi,  en  aðrir  frá  Bretlands- 
eyjum,  og  meðal  þeirra  var  nokkuð  af  Keltum,  frjálsum  eða  herteknum.  Þetta 
einráða  víkingakyn  festi  hér  byggð,  gerðist  bændaþjóð  og  skóp  sér  sögu  og 
menning. 

Árið  930  stofnuðu  landsmenn  réttarríki:  höfðingjaveldi  með  lýðræðisbrag.  Alþingi 
kom  saman  á  hverju  sumri  að  Þingvöllum  við  Öxará  og  hafði  löggjafarvald  allt 
og  dómsvald.  Árið  986  fann  Eiríkur  rauði  Grænland,  er  síðan  byggðist  frá  íslandi. 
Árið  1000  var  rómversk-kaþólsk  trú  tekin  í  lög  á  Alþingi  í  stað  heiðins  dóms,  er 
áður  var.  Sama  ár  fann  Leifur  Eiríksson  hinn  heppni  Ameríku,  er  hann  nefndi 
Vínland.  Hann  var  fæddur  á  íslandi  og  maður  kristinn. 

Á  þessum  tímahvörfum  var  róstusamt  í  landinu,  og  gerðust  þá  atburðir  þeir, 
sem  eru  uppistaða  íslendinga  sagna.  Síðar  komst  friður  á  og  hagsæld  með  þjóðinni. 
Um  1100  var  tekið  að  rita  á  bókfell  lög  landsins  og  sögu,  en  síðan  önnur  efni. 
Beittust  höfðingjar  fyrir  nýmæli  þessu,  og  var  því  ritað  á  íslenzku  en  ekki  latínu, 
sem  þá  var  bókmál  lærðra  manna.  Um  1200  hófst  langvinnur  innanlandsófriður, 
sem  lauk  með  því,  að  hinum  forna  bændaaðli  blæddi  til  ólífs,  og  landið  komst  undir 
Noregskonunga,  með  sérstökum  samningi,  árið  1264,  en  síðar,  ásamt  Noregi,  undir 
Danakonunga.  Á  þessari  öld  upplausnar  og  langvinnra  vígaferla  skapaði  þjóðin  þær 
bókmenntir,  sem  hvergi  eiga  sinn  líka  og  síðan  hafa  orpið  Ijóma  um  ísland,  svo 
að  það  er  oft  nefnt  sögueyjan.  Þá  voru  sögurnar  ritaðar,  Eddur  báðar  og  hvers- 
konar  fræði  önnur.  Kunnastur  allra  rithöfunda  þessa  tíma  er  Snorri  Sturluson. 
Hann  var  voldugur  höfðingi  og  bjó  að  Reykholti  1  Borgarfirði. 

Þegar  frelsinu  var  farið,  féll  drungi  yfir  þjóðina,  og  urðu  miklar  breytingar 
á  högum  hennar.  Útflutningur  hófst  á  fiski  til  Hansakaupmanna.  Safnaðist  þá 
auður  á  hendur  einstakra  manna  og  ætta,  öllu  meira  en  áður  hafði  verið,  og  fólkið 
dróst  úr  sveitum  til  sjávar.  Kirkjan  efldist  mjög,  og  hið  erlenda  vald  færðist  1  auk- 
ana  æ  því  meir,  sem  lengur  leið.  —  Árið  1550  komst  siðabótin  á,  ekki  með  lög- 
um,  heldur  fullkomnu  ofbeldi  af  hendi  konungs,  eftir  það,  að  landsmenn  höfðu 
risið  upp  til  varnar  rétti  sínum  og  trú.  Síðan  gerðist  konungur  einvaldur.  Svart- 
nætti  ofstækis  seig  yfir  landið,  og  verzlunin  var  felld  í  fjötra,  svo  að  þjóðin  varð 
öll  að  ánauðugri  undirstétt.  Þannig  liðu  langir  tímar  við  erlenda  áþján,  hallæri, 
hungur  og  drepsóttir,  unz  þjóðin  var  örsnauð  og  að  dauða  komin  eftir  hið  ægilega 
eldgos  árið  1783,  sem  áður  getur.  En  hversu  lágt  sem  hún  laut,  lagði  hún  þó  aldrei 
fyrir  óðal  andleg  störf  né  rauf  tryggðir  við  sögu  og  geymd.  Það  var  eðli  hennar, 
veikleiki  og  styrkur.  Og  með  bókmenntunum  fornu  var  því  sæði  sáð,  sem  sjálf- 
stæði  íslands  spratt  upp  af  að  nýju. 

Eftir  aldamótin  1800  tók  að  rofa  til.  Afkoma  manna  batnaði  smátt  og  smátt, 
og  bókmenntirnar  blómguðust  á  ný.  Hófst  nú  löng  barátta  fyrir  auknum  rétti  og 
menningu.  Margir  áttu  þar  hlut  að.  Þó  varð  einn  öllum  giftudrýgstur.  Það  var  Jón 


Sigurðsson,  mikilvirkur  vísindamaður  um  sagnfræði,  en  um  leið  stórbrotinn  stjóm- 
málamaður  —  og  maður.  Árið  1874  fékk  þjóðin  stjórnarskrá  og  Alþingi  löggjafar- 
vald,  en  1.  desember  1918  varð  ísland  sjálfstætt  ríki,  ekki  við  hið  græna  borð  í 
Versölum,  heldur  eftir  vinsamlega  samninga  við  frændþjóðina,  Dani,  á  þann  hátt, 
sem  norrænar  þjóðir  skipa  deilumálum  sínum. 

Sjálfstæðisbaráttan  bergmálaði  um  ísland  allt  og  vakti  þjóðina  af  þungura 
dvala  liðinna  tíma.  Öll  andleg  viðleitni  óx  og  dafnaði,  bókmenntirnar  fyrst,  en  síðan 
listir  og  fræðistörf.  Þegar  frelsið  var  fengið,  losnaði  mikil  orka,  sem  áður  var 
einbeitt  að  baráttunni  út  á  við,  og  þá  hófst  að  fullu  tími  hinna  v^rklegu  umbóta, 
sú  hin  nýja  söguöld,  sem  enn  stendur  yfir. 

Hin  mikla  atvinnubylting  19.  aldarinnar  barst  seint  til  íslands,  því  að  þjóðin 
var  lengi  að  ná  sér  eftir  eymd  fyrri  alda.  Allt  fram  um  1900  voru  framleiðslu- 
hættir  með  svipuðu  sniði  og  verið  hafði  frá  öndverðu,  bæði  til  lands  og  sjávar. 
Og  gamlir  menn  muna  þá  tíð,  að  vagn  var  tæplega  til  í  landinu,  en  allt  varð  að 
fara  að  flytja  á  hestum.  En  laust  eftir  aldamótin  hófst  öld  iðnaðar  og  véla,  og 
tók  hún  fyrst  til  fiskveiðanna.  Síðan  má  kalla,  að  landið  hafi  verið  numið  að 
nýju  og  atvinnuvegimir  færzt  í  nútímahorf.  Togarar  og  mótorbátar  voru  keyptir 
og  fiskinum  ausið  upp  af  ótæmandi  auðlegð  hafsins.  Á  þann  hátt  skapaðist  fjár- 
magn  og  gjaldeyrir  til  margháttaðra  umbóta  og  almennrar  viðreisnar.  Hafnir  hafa 
verið  gerðar,  vitar  reistir  og  verzlunarflota  komið  upp,  Símasambandi  hefur  verið 
komið  á  innanlands  og  við  útlönd,  svo  að  senda  má  skeyti  eða  tala  hvert  á  land 
eða  lönd,  sem  vera  skal.  Vegir  hafa  verið  lagðir,  vatnsföU  brúuð,  bílar  fluttir  inn 
þúsundum  saman,  og  nú  síðast  flugvélar.  Á  sviði  landbúnaðar  hafa  einnig  orðið 
geysimiklar  framfarir  um  ræktun  og  tækni.  Ógrynni  fjár  hefur  verið  varið  til 
bygginga  og  fjöldi  skóla  verið  reistur,  bæði  í  sveitum  og  sjávarplássum.  Loks  hefur 
iðnaður  þróazt  mjög  hin  síðari  ár,  verksmiðjur  risið  upp  og  virkjun  hafizt  á  vatns- 
afli  og  hveraorku,  en  þar  er  á  svo  miklu  að  taka,  að  langmest  er  ónotað  enn. 

Allar  þessar  framkvæmdir,  öU  hin  sýnilegu  tákn  hinnar  ytri  menningar  í  land- 
inu,  hefur  ein  kynslóð  eða  tvær  orðið  að  skapa.  Þessi  öra  þróun  hefur  vitanlega 
valdið  röskun  á  þjóðfélaginu.  Nýjar  stéttir  hafa  risið  upp  með  nýjum  viðhorfum 
og  vandamálum.  Gömul  verðmæti  hafa  glatazt  og  önnur  komið  í  þeirra  stað,  ekkl 
öU  jafn  æskileg.  Samt  er  áfram  sótt  og  hvarvetna  reynt  að  brúa  bilið  milli  auð- 
linda  landsins  og  þarfa  þjóðarinnar,  eftir  því  sem  fjárhagurinn  framast  leyfir,  því 
að  þrátt  fyrir  það,  sem  áunnizt  hefur,  er  margt  ógert  enn  og  ærin  verkefni,  hvert 
sem  litið  er.  En  þó  að  menn  greini  á  um  margt  og  deilt  sé  fast,  eru  allir  íslend- 
ingar  einhuga  um  þetta:  að  frelsið  sé  lykill  að  farsæld  og  menningu  þjóðarinnar. 


ísland  liggur  utan  við  alfaraleið,  —  langt  frá  hinum  troðnu  brautum  Bae- 
deker's.  Fáir  þekkja  það,  —  og  nafnið  hræðir.  Ferðamenn  hafa  því  ekki  uppgötvað 
það  enn  nema  að  litlu  leyti,  enda  hefur  fegurð  þess  lítt  verið  haldið  upp  um  stræti 
og  gatnamót.  —  En  þangað  beygist  krókur,  sem  verða  viU,  og  undanfarin  ár  hefur 
ferðamönnum  fjölgað  mjög,  svo  að  auðsætt  er,  að  ekki  muni  tjá  að  stemma  þann 
straum,  þó  að  hitt  sé  óreynt  enn,  hver  auðna  fylgir  fyrir  þjóð  og  land. 

Þess  verður  þó  að  geta,  að  þeir,  sem  sækjast  eftir  ysmiklu  skemmtanalífi  eða 
setja  þægindi  líkamans  efst  á  baug,  eiga  lítið  erindi  til  íslands  enn  sem  komið  er, 
því  að  þjóðin  hefur  um  sinn  átt  við  öðm  meira  að  snúast  en  því  að  reisa  gistihús 


með  þeim  íburði,  sem  mestur  gerist,  og  temja  sér  þá  stimamýkt,  sem  lífsþreyttir 
heimsborgarar  mega  ekki  án  vera.  En  hinum  sönnu  ferðamönnum,  sem  leita  nýrra 
sjónarsviða  og  unna  ósnortinni  náttúru,  hreinu  lofti,  friðsæld  og  frelsi,  —  öllum 
þeim  hefur  ísland  mikið  að  bjóða.  Veiðimannsins  bíða  þar  beztu  stangarár  í  Evrópu, 
ísbláar  elfur,  þar  sem  silfursindrandi  laxinn  byltir  sér  í  strengjum  og  fossaföllum. 
Fjallgöngumaðurinn  finnur  þar  flugháa  tinda  með  endalausu  útsýni  yfir  blámerluð 
fjöll  og  fannhvíta  jökla.  Og  þar,  uppi  í  sísnævi  hálendisins,  á  skíðamaðurinn  sitt 
ónumda  framtíðarland  undir  blikandi  sól  og  bragandi  norðurljósum. 

Víðförulir  menn,  sem  hvorttveggja  þekkja,  hafa  látið  þá  skoðun  í  Ijós,  að  ís- 
landi  svipi  í  ýmsu  til  Nýja-Sjálands.  Vera  má,  að  svo  sé,  því  að  bæði  löndin  eru  út- 
hafseyjar  með  stórbrotinni  eldfjallanáttúru.  En  hitt  er  þó  víst,  að  ísland  er  um 
flesta  hluti  ólíkt  öðrum  löndum,  að  minnsta  kosti  í  Evrópu.  Það  er  heimur  fyrir  sig, 
furðuleg  veröld  elds  og  ísa,  skins  og  skúra,  skugga  og  Ijóss.  Höfuðeinkenni  þess 
eru  geysilegar  andstæður,  sem  gætir  hvarvetna  í  landslagi,  veðráttu  og  litbrigðum, 
en  eru  þó  rammlega  felldar  saman  í  eina  örlögbundna  heild,  brigðula  drápu  blárra 
og  hvítra  f  jalla. 

Mörgum  þykir  landið  þóttalegt  og  kalt  við  fyrstu  sýn.  Þeir  undrast  berangrið, 
blámann,  hraunin  og  sakna  skóganna  í  heimahögum  sínum.  En  ísland  verður  ekki 
séð  í  einni  svipan,  og  þarf  raunar  nokkurn  tíma  til  að  geta  notið  þess  eins  og  annars, 
sem  voldugt  er  og  óvenjulegt.  En  smám  saman  lærist  litróf  hins  langa,  norræna  dags, 
sem  breytist  með  hverri  eykt  frá  bláfjölluðum  morgni  fram  á  rauða  nótt,  —  hin 
furðulegu  Ijósbrigði,  sem  gæða  landið  dularfullu  lífi,  móta  svip  þess,  sætta  and- 
stæður  þess  og  stuðla  hina  endalausu  margbreytni  saman  í  stórfenglega  heild. 
Hægt  og  hægt  lyftist  hulan  af  leyndardómum  hinnar  dauðu  náttúru,  unz  menn 
skilja,  að  hún  á  sín  eigin  rök:  upphaf,  þróun  og  endalok,  því  að  hvarvetna  um  landið 
getur  að  líta  starf  þeirra  stórlátu  afla,  sem  skapað  hafa  jörðina  og  umskapa  hana 
enn.  Og  þá  skilst  einnig  það,  að  hraunin  eru  skógar  hinna  bláu  fjalla,  annarlegur 
risagróður,  sem  blómgast  aðeins  einu  sinni  og  stirðnar  svo  í  stein. 

En  hversu  sem  hin  fyrstu  kynni  takast,  fer  jafnan  á  einn  veg  um  það,  að  þeir, 
sem  koma  til  íslands,  láta  heillast  af  náttúru  þess  og  gleyma  því  ekki  síðan. 

Ætla  mætti,  að  á  íslandi  væri  að  finna  margvíslegar  leifar  horfinna  tíma. 
Þessu  er  þó  annan  veg  farið.  Engar  rústir  rísa  þar  við  ský,  og  flest  mannvirki  fyrri 
alda  eru  löngu  eydd  og  grasi  gróin  eins  og  kuml  þeirra  kjmslóða,  sem  þá  byggðu 
landið.  Þó  hafa  þær  reist  sér  minnisvarða,  sem  standa  mun  svo  lengi  sem  íslenzk 
tunga  er  töluð.  En  hann  er  ekki  höggvinn  í  berg,  heldur  geymdur  í  minnum  og 
menningu  þjóðarinnar,  meitlaður  fast  í  form  Ijóða  og  sögu.  Og  því  mun  hann 
standast  tímans  tönn,  þó  að  marmarinn  molni  og  granítið  grotni  í  sand. 

Bókmenntimar  fornu  eru  dýrmætasta  eign  íslendinga,  næst  eftir  landið  sjálft, 
og  hin  stórbrotnasta  list,  sem  norrænn  andi  hefur  skapað  og  miðlað  menningu  hins 
hvíta  kyns.  Handrit  þeirra  verða  ekki  metin  til  fjár,  og  veldur  þvl  ekki  efnið  eitt, 
heldur  og  handbragð  þeirra,  sem  festu  þau  á  bókfellið.  Og  öll  eru  þau  leikin  hönd- 
um  liðinna  kynslóða  og  orpin  áfalli  tímans,  sem  gefur  hinum  gulnuðu  blöðum  kyn- 
legt  aðdráttarafl. 

En  leiksvið  sagnanna  er  landið  sjálft,  og  hvarvetna  þar  getur  að  líta  staði,  sem 
atburðir  þeirra  eru  tengdir  við.  Og  þegar  þangað  kemur,  er  sem  aldirnar  hverfi  og 
hið  liðna  öðlist  líf.  Að  vísu  eru  allir  hörgar  hrundir  og  hof  hins  forna  siðar  jöfnuð 


við  jörð,  en  landið  ber  enn  hinn  sama  svip  og  áður,  er  hin  undarlegu  örlög  réðust, 
sem  sögurnar  segja  frá. 

í  Haukadal  á  Vesturlandi  sér  enn  fyrir  vallgrónum  tættum  á  Eiríksstöðum,  þar 
sem  Leifur  hinn  heppni  fæddist  og  ólst  upp  fyrst  framan  af.  Á  rennur  eftir  dalnum 
út  í  vatn,  sem  verður  nokkru  neðar.  Þar  er  gott  að  sigla  litlum  bátum  og  barna- 
skipum.  En  heiman  frá  bænum  sjást  fjöll  blána  langt  við  vestur  yfir  eyjar  og  nes. 
Og  þegar  haustþokur  sigu  á  Haukadal  og  eldar  brunnu  á  arni,  hefur  verið  eggjandi 
útsæknum  huga  að  hlýða  á  frásagnir  farmanna  um  löndin,  sem  liggja  bak  við  hafið. 
Lengi  býr  að  fyrstu  gerð,  segir  hið  fornkveðna,  og  aðeins  á  þessum  stað  er  unnt  að 
skilja  til  hlítar  sögu  Leifs  og  þau  rök,  sem  réðu  skipi  hans  heilu  til  hlunns  við 
strönd  hinnar  ókunnu  álfu  í  vestri.  S'ama  máli  gegnir  um  þá  Bjarna  Herjólfsson  og 
Þorfinn  Karlsefni,  Og  þannig  mætti  lengi  telja,  því  að  á  íslandi  ilmar  jörðin  af  sögu. 


Myndir  þær,  sem  birtast  í  þessari  bók,  eiga  að  lýsa  íslandi  og  íslendingum.  Þær 
eiga  að  veita  vitneskju  um  það,  hvernig  þjóðin,  yngsta  þjóð  Evrópu  og  ein  hin  allra 
minnsta,  hefur  komið  sér  við  í  landi  sínu  og  lifir  þar  nú,  er  hún  hefur  notið  hina 
endurfengna  fullveldis  síns  í  tvo  áratugi.  Hitt  er  þeim  þó  einkum  ætlað,  að  gefa  hug- 
mynd  ura  landið  sjálft,  og  þetta  tekst  þeim  að  vísu,  en  þó  aðeins  til  hálfs,  því  að  Ijós- 
myndir  geta  aldrei  sýnt  annað  en  hið  dauða  form,  og  auk  þess  lækka  þær  og  f jar- 
lægja,  svo  að  allt  verður  aðsópsminna  en  er  fyrir  auga  mannsins.  Og  litunum  ná  þær 
ekki,  hinum  Ijósfjallaða,  brigðula  bláma,  sem  er  sál  landsins  og  líf.  Málarinn  kemst 
þar  hóti  lengra,  en  aldrei  alla  leið,  því  að  hann  er  einnig  bundinn  við  stund  og  stað 
og  getur  aðeins  lýst  ástandi,  en  ekki  þeirri  framvindu,  sem  hvarvetna  gætir  í  náttúru 
landsins,  hinni  voldugu  verðandi  þess.  Og  enginn  festir  á  léreft  né  Ijósmynda- 
pappír  döggfall  hinnar  dagbjörtu  nætur,  vængsúg  valsins,  vatnanið  né  svanasöng  til 
heiða. 

íslandi  verður  ekki  lýst  til  hlítar,  heldur  verður  að  lifa  það,  finna  nálægð  þess, 
teyga  hið  tæra  loft,  sjá  með  eigin  augum  hið  endalausa  útsýni  og  hin  npdursamlegu 
litbrigði,  sem  láta  jökla,  eldfjöll  og  úthaf  fallast  í  faðma.  —  Og  menn  verða  að  læra 
mál  landsins  sjálfs,  þá  tungu,  sem  náttúran  talar  af  hljóði  við  sjálfa  sig. 

PÁLMI  HANNESSON. 


[TRANSLATION] 


C  E  L  A  N  D  is  the  name.  Fireland  would  be  no  less  appropriate,  for  volcanic 
fire  and  glacial  ice  have  created  it  and  moulded  it  into  that  shape  which  ít 
bears  today. 

It  rises  from  the  ocean  in  solitary  dignity,  like  a  symbol  of  that  power  which 
creates  and  destroys,  which  raises  peaks  and  levels  mountains  with  the  earth. 

Beneath  the  cool,  clear  sky  of  the  North  it  rises,  the  Saga  Island,  Ultima  Thule. 
There  a  nation  has  dwelt,  the  smallest  of  the  small,  often  struggling  against  hard- 
ship.  There  her  destiny  has  been  fulfilled,  wrestling  with  the  powerful  forces  of 
nature.  Nevertheless,  it  has  been  the  achievement  of  this  people  to  create  the  art  of 
poetry  and  saga,  which  has  cast  a  glow  of  radiance  over  all  Scandinavia.  Even  to  this 
day,  the  nation  is  resolved  not  to  shirk  the  task  which  history  has  laid  on  her  shoulders, 
that  of  proving  and  showing  to  the  world  that  neither  latitude,  numerical  strength 
nor  military  power  alone  can  determine  whether  a  life  of  culture  shall  be  lived  or 
not.  But  this  rather  depends  on  the  spiritual  maturity  of  her  citizens,  on  their  man- 
hood  and  their  recognition  of  their  common  origin,  destiny  and  future. 

For  twenty  years  the  nation  has  enjoyed  her  newly  recovered  independence,  for 
twenty  hard  and  difficult  years.  Nevertheless,  she  still  maintains  unwavering  faith 
in  her  country,  in  her  might  and  her  strength  and,  in  spite  of  everything,  a  belief  in 
the  peace  and  welfare  of  nations. 


Iceland  is  situated  in  the  North  Atlantic,  west  of  Norway,  north-west  of  the 
British  Isles  and  south  of  the  Arctic  Circle.  In  area  it  is  about  40.750  square  miles 
and,  after  Great  Britain,  is  the  largest  island  in  Europe. 

Its  coasts  are  deeply  indented  on  the  West,  North  and  East.  In  those  districts 
there  are  numerous  f  jords  and  bays,  with  mountainous  promontories  and  headlands. 
On  the  South,  on  the  other  hand,  low-Iying  sands  fringe  a  harbourless  coast.  The  most 
important  f jords  are  Faxaflói,  Breidaf jördur  and  ísaf jardardjúp  on  the  West  Coasb, 
and  Húnaflói,  Skagafjördur  and  Eyjafjördur  on  the  North. 

The  Westmann  Islands  are  situated  off  the  South  Coast,  and  Grímsey  off  the 
North,  touching  the  Arctic  Circle.  Otherwise  there  are  few  islands  around  the  coast, 
except  inside  the  f  jords,  neither  is  there  any  archipelago. 

The  greater  part  of  the  country  is  a  plateau,  consisting  of  basalt  lava  and  other 
volcanic  rock.  There  is,  nevertheless,  a  large  area  of  lowlands  extending  inland  from 
the  South  Coast,  though  there  is  otherwise  little  lowland,  except  at  the  heads  of  the 
f jords,  particularly  the  larger  ones,  and  in  the  valleys  which  stretch  from  the  f  jords 
up  into  the  highlands.  The  centre  of  the  country  is  an  unbroken  plateau,  1100 — 2600  ft. 


high,  except  for  some  rounded  hills  and  shallaw  depressions.  Above  it  rise  massive, 
dome-shaped  glaciers  and  individual  hills,  many  of  which  are  volcanoes  or  ruins  of 
volcanoes.  From  the  central  plateau  irregular  mountain  ranges,  about  3400  ft.  high, 
stretch  between  dale  and  f  jord,  right  to  the  outermost  headlands,  where  they  terminate 
in  perpendicular  cliffs  and  precipitous  promontories.  The  highest  mountain  in  Ice- 
land  is  Öræfajökull,  7066  ft.  above  sea-level.  It  is  a  volcano,  covered  with  a  cap  of 
eternal  snow,  with  numerous  glaciers  cascading  from  its  slopes.  This  could  be  said  of 
most  of  the  larger  mountains. 

Iceland  is  a  very  new  country.  Volcanic  fire  and  glacial  ice  have  created  it  and 
given  it  the  shape  which  it  has  today.  Basalt  forms  the  geological  foundation  of  the 
counti'y  and  is  the  predominant  type  of  rock.  In  the  central  region  the  basalt  is 
covered  with  younger  layers,  particularly  with  tuff,  an  agglomerate  of  diverse  vol- 
canic  elements.  In  the  eastern  and  western  districts  of  the  country  however  the  basalt 
reaches  up  to  the  surface,  and  large  areas  are  composed  solely  of  it.  These  regions 
are  very  different  from  the  tuff  districts,  both  in  shape  and  appearance. 

Iceland  stands  on  a  submarine  ridge,  extending  from  Scotland  in  a  north-westerly 
direction  across  the  Atlantic  Ocean.  This  ridge  is  held  to  be  the  remnant  of  a  lost  land 
which  used  to  join  Europe  and  America,  and  was  thrown  up  in  tremendous  basalt 
eruptions  at  the  same  period  as  the  mountains  of  the  Alps  took  shape.  Subsequently 
these  eruptions  ceased,  and  the  land  sank  into  the  sea,  with  the  exception  of  a  few 
islands  which  still  stand  above  it.  The  largest  of  these  are  the  basalt  districts  of  Ice- 
land.  From  fossils  in  the  basalt  it  may  be  deduced  that,  at  that  era,  the  climate  of 
Iceland  was  as  warm  as  that  of  southern  France,  and  that  the  vegetation  was  in  har- 
mony  with  it.  Later,  however,  the  country  grew  cooler,  and  the  glaciers  of  the  ice-age 
descended  upon  it,  crushing  the  land  down  until  the  plains  were  flooded  by  the  sea, 
and  life  was  almost  wiped  out.  But,  under  the  glacier,  volcanic  eruptions  began  once 
more,  piling  up  layers  of  tuff,  and  welding  the  basalt  fragments  of  the  vanished 
country  into  one.  Then  the  climate  grew  warmer  again  and  the  glaciers  retreated  to 
the  highlands.  The  land  rose  gradually  from  the  sea,  and  stood  fresh  and  virginal  until 
it  was  fertilized  with  a  new  vegetation. 

The  struggle  between  fire  and  ice  persists  in  this  country.  It  is  the  battle-ground 
of  the  opposing  forces  creating  the  earth.  Nowhere  in  the  world  is  their  conflict  so 
clearly  visible,  nor  so  fantastic  as  here. 

The  glaciers  of  the  ice-age  have  not  yet  entirely  vanished.  On  those  massive 
domes,  which  rise  above  the  general  level  of  the  plateau,  lie  huge  snow-fields  with 
ice-green  glaciers  on  all  sides.  Standing  4600 — 6600  ft.  above  sea-level,  their  white 
domes  command  the  whole  horizon.  The  greatest  of  these  is  Vatnajökull,  the  biggest 
glacier  in  Europe.  It  stands  on  the  east  of  the  highland  region,  above  the  South  Coast. 
At  the  heads  of  certain  valleys  and  on  certain  high  mountains  are  also  found  snow- 
drifts  and  glaciers  of  Alpine  tjrpe. 

There  are  numerous  rivers  in  Iceland,  some  of  them  very  large.  Most  of  the 
larger  ones  have  their  origin  under  the  glaciers,  and  are  of  an  opaque,  grejnsh 
colour,  on  account  of  the  glacial  clay.  The  others,  rising  from  springs,  are  crystal 
clear.  The  largest  and  longest  river  is  the  Thjórsá.  At  those  points  where  the  rivers 
drop  down  from  the  highlands,  magnificent  and  beautiful  waterfalls  are  formed.  The 
most  remarkable  of  these  are  Dettifoss  and  Godafoss  in  the  North,  and  GuUfoss  and 


SÍcógafoss  in  the  'South.  The  water  power  in  the  country  is  enormous,  and  some  of  it 
is  now  utilised. 

There  are  many  lakes,  though  most  are  comparatively  small,  some  of  them  being 
bedded  in  volcanic  craters  or  lava.  The  best  known  are  Thingvallavatn  and  Mývatn. 

Trout  are  to  be  found  in  most  of  the  lakes  and  salmon  are  abundant  in  the  rivers. 
For  this  reason,  there  is  nowhere  such  good  angling  in  all  Europe. 

Iceland  is  the  most  volcanic  country  in  the  world.  Since  the  ice-age  came  to  its 
close,  there  have  been  eruptions  in  nearly  a  hundred  and  fifty  places  and,  since  the 
country  was  first  inhabited,  over  a  hundred  eruptions  have  been  recorded,  and  there 
have,  no  doubt,  been  many  more,  for  already  in  the  present  century  fire  has  been 
known  to  burst  forth  ten  times.  Some  of  these  eruptions  have  been  so  tremendous 
that  the  ash  has  been  carried  all  the  way  to  the  mainland  of  Europe,  and  glowing 
rivers  of  lava  have  flowed  in  torrents  over  the  country.  All  the  volcanoes  are  found 
in  the  tuff  region  and  are,  therefore,  a  continuation  of  the  volcanism  of  the  glacial 
period.  The  most  famous  of  these  is  Hekla  (5102  ft.),  which  stands  above  a  populated 
district  in  southern  Iceland,  and  has  erupted  about  twenty  times  in  history,  doing 
much  damage.  Indeed,  it  used  to  be  believed  in  foreign  countries  that  in  the  crater 
of  this  mountain  was  the  place  of  torment  for  the  damned.  Under  the  glaciers  there 
are  vc.icanic  craters  in  various  places  as,  for  instance,  in  the  western  area  of  Vatna- 
jökull.  When  they  erupt,  the  glacier  melts,  and  perilous  floods  flow  over  the  plains, 
carrying  even  more  water  than  the  Amazon,  and  bringing  with  them  enormous  masses 
of  ice.  This  phenomenon  is  called  a  Glacier  Burst.  The  severest  eruption  in  Iceland 
known  to  history  took  place  in  the  year  1783,  on  the  highlands  south-west  of  Vatna- 
jökull.  It  continued  altogether  f or  seven  months  and  issued  from  more  than  a  hundred 
craters,  standing  in  a  straight  line  on  a  fissure  36  kilometres  long.  On  that  occasion 
more  lava  was  emitted  from  the  earth  than  has  ever  been  known  elsewhere.  Volcanic 
dust  rose  to  the  upper  air,  and  was  scattered  as  far  as  Africa,  America  and  Eastern 
Siberia,  while  in  Scotland  there  was  such  a  heavy  fall  of  ash  that  fields  of  corn  were 
laid  waste.  This  eruption  was  a  national  calamity  for  Iceland.  Ashes  covered  the 
whole  country,  accompanied  by  poisonous  gases,  which  destroyed  vegetation  and  killed 
both  men  and  beasts.  About  70%  of  all  the  livestock  in  the  counti-y  perished  at  that 
time  and  about  20%  of  the  inhabitants  died  of  starvation  and  poisoning.  Many  erup- 
tions  in  past  conturies  have  caused  famine  and  death,  but  this  was  the  severest  of  all. 

The  lava-fields  of  Iceland  are  numerous  and  extensive,  especially  in  the  unin- 
habited  districts.  The  largest  and  the  most  remarkable  of  these  is  the  Ódádahraun, 
north  of  VatnajökuII.  This  is  the  largest  lava-field  in  the  world  and  owes  its  origin 
to  many  volcanoes,  among  them  the  amazing  crater  valley  Askja  in  the  Dyngjuf  jöll, 
which  erupted  with  tremendous  violence  in  1875. 

Earthquakes  are  frequent,  especially  in  certain  districts  of  the  South  and  North. 
They  may  be  either  volcanic  or  tectonic  in  origin.  They  have  often  been  severe,  caus- 
ing  much  damage  in  the  districts  affected. 

Hot  springs,  steaming  pools  and  f  umerals  are  to  be  f  ound  throughout  the  country, 
even  in  the  lakes,  on  the  sea  bed  and  under  the  glaciers.  Generally  they  stand,  many 
together,  in  fissures,  and  the  boiling  water  seethes  up  uninterruptedly  through  the 
crevices  and  chasms  of  the  earth;  though,  in  some  places,  the  water  spouts  up  periodi- 
cally,  rumbling  and  hissing.  The  sulphur  springs  are  found  only  in  volcanic  areas. 


They  contain  acids  which  eat  away  soil  and  rock,  leaving  a  yellowish  mire.  Mineral 
springs  are  also  to  be  found,  especially  in  the  West. 

The  most  famous  of  all  the  hot  springs  is  the  Great  Geysir  in  Haukadalur;  from 
it  spouting  springs  all  over  the  world  have  derived  their  name.  Water  from  the  Great 
Geysir  is  now  thrown  to  a  height  of  160 — 180  ft.,  and  its  greater  eruptions  last  for 
as  long  as  twenty  minutes.  They  afford  a  spectacle  never  to  be  forgotten  by  those 
who  have  once  witnessed  it. 

The  internal  heat  of  the  earth  is  a  tremendous  source  of  power,  indeed,  no  less 
than  that  of  the  waterfalls.  It  is  used,  to  some  extent,  for  forcing  plants  and  for 
domestic  purposes,  and  a  scheme  is  now  afoot  for  heating  the  whole  of  Reykjavík 
with  water  from  the  hot  springs.  The  gases  and  the  clay  from  the  hot  springs  are  also 
believed  to  have  medicinal  properties  but,  so  far,  these  have  been  little  exploited. 

The  climate  of  Iceland  is  oceanic  and  somewhat  cold,  as  might  well  be  expected, 
though,  considering  its  geographical  position,  far  warmer  than  one  would  suppose, 
particularly  in  winter,  on  account  of  the  Gulf  Stream  which  laps  its  shores.  Cold 
currents  from  the  Arctic  Ocean  often  come  near  to  the  North  Coast  in  springtime, 
bringing  with  them  pack-ice,  which  on  occcasion  may  block  the  harbours.  This  is  gene- 
rally  accompanied  by  fog  and  bitter  winds. 

Climatic  depressions  often  drift  near  to  the  country  on  theh'  way  eastward  across 
the  Atlantic,  and  the  weather  of  Iceland  is  frequently  governed  by  the  course  they 
take;  whether  they  pass  by  the  South  or  North  Coast.  If  they  are  off  the  North  Coast, 
there  are  generally  south  winds  and  warm  weather,  with  rain  in  southern  Iceland,  and 
mild  dry  winds  in  the  North.  When  they  pass  over  the  South  of  Iceland,  there  is  wet 
weather  in  the  North  and  sunshine  in  the  South.  The  weather  is,  thus,  rarely  the  same 
throughout  the  whole  country,  the  central  plateau  forming  the  dividing  line.  The 
average  temperature  is  highest  in  the  South,  bu  tthe  weather  is  calmer  and  clearer 
in  the  North,  especially  in  the  valleys.  Climatic  conditions  are  somewhat  variable, 
however,  and  weather  changes  quickly,  though  the  atmosphere  is  clear,  visibility  good, 
and  the  mountains  blue.  On  the  highland  plateau  the  climate  is  similar  to  that  in 
Arctic  Countries. 

Rainfall  is  very  heavy  in  the  South  (about  51.5  inches),  but  much  lighter  in  the 
North  (11.8 — 15.8  inches).  Precipitation  is  heaviest  in  autumn  and  winter,  especially 
in  the  South,  when  winds  blow  from  the  ocean,  and  the  warm  moisture-bearing  air  of 
the  Atlantic  is  drawn  up  over  the  snow  masses  of  the  highland  country.  Vatnajökull 
is,  indeed,  considered  the  rainiest  region  in  Europe. 

On  the  whole  the  summers  are  cool.  The  average  temperature  in  July  is,  in 
Reykjavík,  10.9°  C,  and  in  Akureyri  10.4°  C.  On  the  other  hand,  though  precipita- 
tion  is  rather  heavy,  the  winters  are  mild,  the  average  temperature  in  January  being 
—  1.2°  C.  in  Reykjavík,  and  — 3.2°  in  Akureyri.  January  is,  therefore,  no  colder  in 
ReykjaVík  than  in  New  York  or  Belgrade.  Snow  rarely  lies  for  long  on  the  lowlands, 
but  on  the  mountains  it  lies  deep,  so  conditions  are  good  for  winter  sports. 

Like  other  volcanic  countries,  Iceland  has  a  fertile  soil,  but  the  climate  is  un- 
favourable,  the  chief  reason  being  the  warmth  of  the  winter  months,  or  rather  that 
there  are  often  long  periods  of  thaw,  in  which  growth  begins;  but  then  come  frost  and 
hard  spells,  which  destroy  the  young  sprouts.  On  the  plains  there  are  extensive 
marshes  and  much  grassland,  with  heather  and  flowering  plants  on  the  slopes  and  on 
the  sides  of  the  valleys.  Northern  plants  and  mountain  herbs  predominate,  and  the 


vegetation  is  incredibly  varied,  considering  the  relatively  short  period  since  the  ice- 
age,  and  how  far  Iceland  is  from  neighbouring  countries.  Most  of  the  plants  have 
come  from  S'candinavia  and  the  British  Isles,  though  a  few  are  of  American  origin. 
When  men  first  set  foot  in  Iceland,  there  was  forest  'between  the  mountains  and  the 
foreshore,'  but  since  then,  much  of  it  has  been  destroyed  by  the  intrusion  of  sheep 
and  because  so  much  timber  has  been  felled  for  fuel.  Nevertheless,  there  are  still 
large  tracts  of  woodland  overgrown  with  birch  and  scrub,  particularly  in  the  more 
isolated  districts.  On  the  highlands  there  is  sparse  vegetation  except  in  the  depressions 
leading  down  to  the  main  rivers,  which  afford  summer  pasture  for  stock.  Other  parts 
may  be  described  as  desert,  comprising  lava,  barren  sands,  glaciers  and  naked 
mountains. 

Animal  lif  e  is  scanty  on  land,  but  rich  in  the  sea.  As  one  would  expect,  there  are 
no  wild  mammals  except  the  polar  fox  and  the  reindeer,  brought  to  Iceland  in  the 
18th  century  and  living  in  the  highlands.  On  the  other  hand,  there  are  many  species 
of  birds,  particularly  in  summer.  Predomhiant  among  them  are  waders  and  water- 
fowl.  Ptarmigan  are  plentiful,  and  are  shot  in  the  autumn  months.  On  ptarmigan 
lives  the  falcon,  that  well-known  bird  of  prey,  which,  in  times  gone  by,  used  to  be 
brought  to  the  hunting  boxes  of  foreign  princes,  and  was  highly  prized.  Swans  and 
geese  breed  in  many  districts,  particularly  in  the  highlands.  Most  birds  are  protected 
by  law.  They  are,  therefore,  tame,  and  a  great  ornament  to  the  landscape. 

The  sea  teems  with  life.  Seals  are  numerous  around  the  coasts  and  water-fowl  in 
their  thousands  breed  everywhere  on  the  seashore,  on  the  rocks  and  the  islands.  The 
most  important  of  these  birds  is  the  eider-duck,  from  the  nests  of  which  eider-down 
is  gathered.  In  the  shallows  around  the  island,  in  reality  the  sunken  shore  of  Iceland, 
there  is  a  greater  abundance  of  fish  than  anywhere  else  in  the  Atlantic. 


Iceland  is  an  independent  state,  with  a  constitutional  monarchy,  in  personal  union 
with  Denmark.  She  has  no  army,  and  has  declared  perpetual  neutrality.  The  National 
Church  is  the  Lutheran,  as  in  other  Scandinavien  countries.  The  National  Parliament, 
called  the  Althing,  is  the  oldest  legislative  assembly  in  Europe.  It  consists  of  forty- 
nine  members,  all  of  whom  are  elected  by  the  people.  Electoral  rights  and  the  right 
to  stand  for  Parliament  are  awarded  at  the  age  of  twenty-one,  The  currency  is  the 
króna,  stabilised  at  kr.  27.00  to  the  Pound  Sterling. 

The  Icelanders  are  a  Scandinavian  people,  with  a  slight  admixture  of  Celtic  blood. 
The  latter,  however,  is  little  noticeable  in  their  outward  appearance,  though  its  in- 
fluence  may  perhaps  be  felt  in  their  character  and  mental  qualities.  They  are  fair  of 
hair  and  complexion,  tall  and  generally  blue-eyed,  somewhat  self-willed  in  tempera- 
ment,  proud  and  reserved  with  strangers,  though  nevertheless  hospitable.  They  are 
said  to  be  independent  by  natui'e,  given  to  philosophy  and  poetry,  and  inclined  to 
party  politics.  They  are  the  youngest  nation  in  Europe  and  one  of  the  smallest,  num- 
bering  only  about  120.000  souls,  though  they  are  increasing  rapidly,  for  infant  morta- 
lity  is  less  than  in  most  other  countries.  During  the  latter  years  of  the  19th  century 
many  Icelanders  emigrated  to  America,  especially  to  Canada,  though  some  also  settled 
in  the  United  States.  Everywhere  in  the  New  World  they  are  highly  respected  and 
most  of  them  have  faithfuUy  maintained  the  bonds  which  bind  them  to  their  mother 
country. 


Icelandic  is  the  oldest  literary  language  in  Scandinavia,  and  writing  in  it  began 
more  than  eight  centuries  ago.  It  has  remained  pure  and  practically  unchanged  since 
the  time  when  one  language  was  talked  all  over  Scandinavia.  There  are  no  dialects, 
chiefly  on  account  of  the  literature. 

From  the  very  beginning  the  Icelanders  have  been  thought  eager  for  study  and 
learning,  and  indeed,  there  have  been  many  prominent  scholars  among  them,  parti- 
cularly  in  the  fields  of  history  and  philology.  General  education  is  of  a  high  standard, 
and  there  is  much  more  interest  in  literature  here  than  in  other  countries.  The  publi- 
cation  of  books  and  newspapers  is  enormous  in  proportion  to  the  size  of  the  popula- 
tion,  and,  in  addition,  there  is  much  literature  imported,  for  many  people  read  one  or 
more  foreign  languages.  On  the  bookshelves  of  farmers  may  often  be  seen  a  selection 
of  world  literature  in  the  original  languages.  Schooling  is  compulsory  for  childrea 
between  the  ages  of  seven  and  fourteen,  and  there  are  elementary  schools  in  numerous 
places  in  the  country  and  on  the  coast,  with  higher  grade  schools  and  specialised 
schools  in  the  towns,  particularly  in  Reykjavík,  where  there  is  also  a  university,  though 
many  students  continue  their  studies  among  foreign  peoples.  In  the  country  distric^,s 
there  are  parish  schools  of  a  particular  kind,  in  which  an  attempt  is  made  to  meet  the 
needs  of  the  general  public.  In  such  institutions  special  attention  is  paid  to  the  Ice- 
landic  language,  to  history  and  to  sports.  All  instruction  in  state  schools  is  given  free. 
In  Reykjavík  there  is  a  powerful  broadcasting  station  (100  kw)  as  well  as  a  relay 
station  in  the  East  of  the  country  —  both  being  state-owned. 

Poetry  is  and  always  has  been  a  favourite  pursuit  in  Iceland.  It  is  said  that  most 
adults  are  able  to  put  a  verse  together.  The  language  lends  itself  very  well  to  poeti- 
cal  composition  and,  indeed,  it  was  for  a  long  time  the  only  material  available  to 
satisfy  the  artistic  inclinations  of  the  people.  In  latter  decades,  however,  other 
branches  of  art  have  also  made  great  progress,  as  also  natural  sciences. 

Iceland  is  a  large  country,  but  the  population  is  so  small  that  there  is  nearly  a 
square  kilometre  of  territory  to  each  inhabitant.  The  population  is  mostly  scattered 
along  the  coasts  and  in  the  valleys  and  lowlands  which  extend  from  them..  The  high- 
lands  are  largely  uninhabited  and  uninhabitable.  The  rural  districts  are  thinly  peopled, 
and  estates  are  very  extensive.  The  farms  stand  singly,  not  in  villages.  On  the  coasts, 
however,  there  are  numerous  fishing  villages,  hamlets  and  townships.  Reykjavík,  with 
37.000  inhabitants,  is  the  largest  of  these.  It  is  situated  on  Faxaflói  and  is  the  capital 
of  Iceland,  as  also  the  centre  of  the  fishing  industry  and  of  commercial  enterprise. 
The  town  has  mostly  been  built  in  the  last  decades,  as  is  plainly  evident,  but,  strange 
to  say,  it  has  sprung  up  on  that  very  spot  where  the  first  settler  in  Iceland  made  his 
home.  Akureyri,  on  the  Eyjaf  jördur,  is  the  chief  town  in  the  North,  and  is  of  pleasing 
and  attractive  appearance.  A  little  farther  out  towards  the  ocean  lies  Siglufjördur, 
the  most  important  centre  in  Iceland  for  herring  fishing  and  herring  industries. 

Until  the  end  of  the  last  century,  nearly  all  the  people  of  Iceland  lived  by  agri- 
culture.  Since  then,  however,  other  means  of  livelihood,  particularly  fishing,  have 
greatly  developed,  and  employed  much  labour,  with  the  result  that  the  population  of 
the  country  districts  has  fallen  and  that  of  the  towns  increased.  Corn  does  not  ripen 
sufficiently  for  human  consumption,  and  therefore  stock  raising  is  largely  pursued, 
the  qualities  of  the  soil  being  very  suitable  to  it.  The  predominating  stocks  are  sheep, 
ponies  and  cattle,  the  products,  milk,  cheese,  meat,  wool  and  hides,  being  sold  on  in- 
land  and  foreign  markets.  The  production  of  vegetables  is  very  considerable  and 


much  increasing,  particularly  that  of  potatoes.  Beside  the  hot  springs  many  green- 
houses  have  been  erected  in  recent  years,  in  which  southern  flowering  plants  and 
vegetables,  such  as  tomatoes,  are  cultivated,  the  conditions  being  suitable  in  every  way. 

The  sea  around  the  coasts  of  Iceland  is  extremely  rich  in  fish,  and  is  visited  by 
the  fishing  fleets  of  many  nations.  The  Icelanders  are  best  situated  for  these  fishing 
grounds,  and  indeed  they  exploit  them  with  diligence,  being  the  fourth  fishing  nation 
in  Europe,  though  only  one-fifth  of  the  population  is  engaged  in  fishing.  The  largest 
catches  are  cod,  herring  and  flat  fish.  The  fish  spawn  off  the  South-West  Coast  of 
Iceland  in  the  latter  months  of  winter,  and  the  cod  fisheries  are  most  productive 
during  that  season,  while  herring  fishing  is  chiefly  pursued  in  the  summer  off  the 
North  Coast.  Fishing  is  run  on  the  most  scientific  modern  lines.  The  expenses  are 
certainly  high,  but,  nevertheless,  in  favourable  seasons,  fishing  is  a  most  profitable 
means  of  livelihood.  Most  of  the  catch  is  exported. 

There  is  a  considerable  amount  of  industry  in  the  country,  particularly  in  connec- 
tion  with  the  fisheries,  and  this  is  increasing  rapidly,  for  conditions  are  suitable  and 
the  sources  of  power  practically  inexhaustible. 

There  is  no  mining  and,  in  so  far  as  is  known,  there  are  only  small  quantities  of 
minerals  or  other  valuable  elements  in  the  earth.  These  are  not  yet  exploited. 

Trade,  both  at  home  and  with  foreign  countries,  is  very  extensive  in  proportion 
to  the  size  of  the  population,  for  Iceland  has  need  of  many  imports  and  her  products 
are  somewhat  onesided.  It  is,  thus,  necessary  to  import  all  kinds  of  cereals,  manu- 
factured  goods  and  groceries,  as  well  as  coal,  salt,  oil  and  all  kinds  of  machinery.  The 
exports  comprise  various  products  of  fishery  and  agriculture,  such  as  fish,  both  frozen 
and  salted,  herring,  cod  liver  oil,  fish  meal  and,  in  addition,  meat,  wool,  butter,  cheese, 
hides  and  eider-down.  In  the  years  1936  and  1937  imports  amounted,  on  an  average,  to 
48,2  miUion  krónur  per  annum,  and  exports  to  54,3  million.  Foreign  trade  is,  therefore, 
proportionately  greater  in  Iceland  than  in  any  other  country  of  Europe.  Until  recent 
years  most  of  the  fish  was  exported  to  the  Mediterranean  countries,  Italy  and  Spain, 
but  these  markets  are  now  much  reduced.  On  the  whole,  restrictions  caused  by  heavy 
duties  and  clearing  agreements,  which  at  present  impede  international  trade,  have 
had  a  very  adverse  effect  in  Iceland. 

As  might  be  expected,  communications  are  difficult  in  Iceland,  both  on  land  and 
at  sea.  There  are  no  railways,  and  it  is  improbable  that  there  ever  will  be.  Neverthe- 
less,  roads  fit  for  motor  traffic  total  altogether  over  3000  miles.  They  cover  most  of 
the  populated  districts,  linking  them  together  across  highland  and  mountain  passes. 
Motor  roads  are  also  beginning  to  reach  up  into  the  highland  plateau.  Motor  vehlicles 
are  the  chief  means  of  transport,  and  have  replaced  the  horse.  Regular  service  is  mani- 
tained  on  all  the  main  roads,  but  in  the  highlands  and  in  districts  where  the  roads  do 
not  reach,  it  is  necessary  to  use  horses,  both  for  riding  and  transport  of  goods.  In 
winter  many  of  the  mountain  roads  are  blocked  with  snow. 

Passenger  steamers  sail  regularly  from  Iceland  to  England,  Denmark,  Norway 
and  Germany  but  coastal  sailings  are  infrequent  except  between  Reykjavík  and  Ak- 
ureyri.  Aeroplanes  are  coming  into  use.  Telegraph  lines  extend  over  the  whole 
country,  and  a  submarine  cable,  as  well  as  a  wireless  telephone  system.  links  up  Ice- 
land  with  the  rest  of  the  world. 


In  ancient  Greek  writings  mention  is  made  of  a  land  called  Thule,  lying  north 
of  Scotland,  and  it  is  probably  Iceland  which  was  so  designated.  In  the  middle  of  the 
9th  century  Norse  Vikings  discovered  the  country.  At  that  time  the  country  had  no 
inhabitante  except  for  a  few  Irish  anchorites,  who  quickly  departed.  Shortly  after 
870,  Scandinavians  began  to  settle  in  the  country,  and  the  Icelanders  possess  a 
document,  unique  of  its  kind,  which  narrates  how  the  country  was  peopled,  and 
whence  the  settlers  came.  At  that  time,  when  King  Harald  Fairhair  was  subjecting 
the  country  to  his  power  and  establishing  himself  as  a  sole  ruler,  much  dissension 
prevailed  among  the  chieftains  of  Norway.  Many  powerful  and  famous  men  left 
their  ancestral  estates  in  those  days,  fleeing  before  the  tyranny  of  the  King  rather 
than  submitting.  Most  of  them  went  to  Iceland,  which  was  still  uncolonised  and  fruit- 
ful;  for  nature  had  reigned  undisturbed  since  the  beginning  of  time.  The  country 
was  peopled  rapidly,  and  the  majority  of  the  settlers  came  direct  from  Norway, 
though  others  came  from  the  British  Isles,  among  them  a  number  of  Celts,  either 
free  or  in  bondage.  This  self-willed  Viking  stock  made  its  home  here,  becoming  a 
nation  of  farmers  and  creating  its  own  history  and  culture. 

In  the  year  930  the  people  established  a  constitution,  an  aristocratic  oligarchy 
on  a  democratic  system.  The  Althing  used  to  meet  every  summer  at  Thingvellir  on 
the  Öxará  and  held  full  legislative  and  judicial  power.  In  the  year  986,  Eiríkur  the 
Red  discovered  Greenland,  which  was  subsequently  peopled  from  Iceland.  In  the  year 
1000  the  Roman  Catholic  faith  was  adapted  by  law,  replacing  the  heathen  religion 
which  had  previously  obtained.  In  the  same  year,  Leifur,  called  the  Lucky,  son  of 
Eiríkur,  discovered  America,  and  named  it  Vínland.  He  was  born  in  Iceland  and  was 
a  Christian. 

In  Iceland  these  were  turbulent  times,  during  which  the  events  which  form  the 
subjects  of  the  Icelandic  Family  Sagas  took  place.  Afterwards  came  a  period  of  peace 
and  prosperity  to  the  cuntry.  Shortly  after  1100  the  Icelanders  began  to  write  their 
laws  and  the  history  of  their  country  on  parchment;  later  other  writings  followed. 
It  was  the  chieftains  who  initiated  this  movement,  and  the  writing  was  donia  in  Ice- 
landic,  though  Latin  was  at  that  time  the  literary  language  of  scholars.  About  the 
year  1200  a  protracted  civil  war  broke  out,  and  as  a  result  the  ancient  farming 
nobility  poured  out  its  life's  blood,  the  country  falling  to  the  Norwegian  crown  under 
a  special  agreement  concluded  in  1264.  Later  Iceland,  together  with  Norway,  was 
included  in  the  Danish  Kingdom.  It  was  in  this  age  of  disintegration  and  unending 
feuds  that  the  nation  created  a  literature,  unique  among  the  literatures  of  the  world, 
which  has  thrown  such  a  radinace  over  Iceland  that  the  country  is  often  called  the  Saga 
Island.  It  was  during  that  period  that  the  sagas  were  committed  to  writing,  as  also 
both  the  Eddas  and  all  kinds  of  leamed  works.  The  best  known  of  all  the  authors  of 
that  tirae  is  Snorri  Sturluson.  He  was  a  powerful  chieftain  and  lived  at  Reykholt 
in  Borgarfjördur. 

When  liberty  had  been  lost  inertia  oppressed  the  people,  and  conditions  under- 
went  great  changes.  Wealth  fell  into  the  hands  of  single  individuals  and  families  co 
a  much  greater  extent  than  had  previously  been  the  case,  while  the  people  migrated 
from  the  country  districts  to  the  coast.  The  export  of  fish  to  merchants  of  the 
Hanseatic  League  began.  The  Church  increased  in  power,  and  foreign  authority  became 
more  and  more  dominant  as  time  went  on.  In  the  year  1550  the  Reformation  was 
imposed,  not  by  law,  but  solely  by  the  tyranny  of  the  Crown,  after  the  people  of 


Íceland  had  risen  up  in  defence  of  their  rights  and  their  faith.  Subsequently  an  age 
of  despotism  and  lamentable  fanaticism  set  in,  and  commerce  was  fettered  to  sucn 
an  extent  that  the  whole  nation  was  reduced  to  an  oppressed  subject  class.  Thusi 
passed  many  years  under  foreign  oppression,  with  famine,  starvation  and  pestilence, 
until  the  nation  became  so  poverty  stricken  that  it  almost  perished  after  the  fearful 
volcanic  eruption  of  1783,  which  was  previously  mentioned.  But,  low  as  the  nation 
sank,  it  never  abandoned  intellectual  activity  or  forgot  its  history  and  tradition.  This 
was  its  nature,  its  weakness  and  its  strength.  And  in  the  ancient  literature  was  sown 
that  seed  from  which  the  independence  of  Iceland  was  to  spring  anew. 

After  the  beginning  of  the  19th  century  matters  were  somewhat  ameliorated. 
Conditions  of  life  improved  gradualiy,  and  literature  began  to  flourish  once  more.  Now 
a  long  struggle  for  greater  freedom  and  culture  had  its  beginning.  Many  took  part  in 
this  struggle,  though  there  was  one  for  whom  destiny  reserved  the  greatest  success. 
This  was  Jón  Sigurdsson,  a  great  historian,  as  also  an  eminent  statesman  of  noble 
character.  In  the  year  1874  the  nation  was  granted  a  constitution  and  the  Althing 
obtained  legislative  authority.  On  the  Ist  of  December  1918,  Iceland  was  recognised 
as  an  independent  state,  after  friendly  conf erence  with  her  kindred  people,  the  Danes. 
This  was  in  the  way  in  which  S'candinavian  peopies  settle  their  disputes. 

The  struggle  for  freedom  echoed  throughout  all  Iceland,  awakening  the  people 
from  the  deep  trance  of  past  ages.  All  intellectual  endeavours  developed  and  flour- 
ished,  first  literature  and  later  the  arts  and  sciences.  When  political  freedom  had 
been  won,  great  energy,  which  had  previously  been  concentrated  on  the  foreign 
struggle,  was  released.  Then  began  in  earnest  the  period  of  material  reform,  the 
history  of  that  age  which  has  not  yet  passed. 

The  great  industrial  revolution  of  the  19th  century  reached  Iceland  late,  for  the 
country  was  long  in  recovering  from  the  misery  of  the  past.  Even  in  1900,  means  of 
production  were  much  the  same  as  they  had  been  at  the  beginning,  both  on  land  and 
sea.  Old  men  still  remember  the  days  when  there  was  scarcely  a  wheeled  vehicle  in 
the  whole  island,  and  all  journeys  had  to  be  made,  and  goods  transported,  on  pony 
back.  But  in  the  f  irst  decade  of  the  century  began  the  age  of  industry  and  machinery, 
affecting  primarily  the  fishing  trade.  Since  then,  it  might  almost  be  said,  the  country 
has  been  colonised  once  more,  and  means  of  livelihood  have  been  brought  up  to  date. 
Trawlers  and  motor-boats  have  been  purchased  and  fish  has  been  scooped  up  from 
the  inexhaustible  wealth  of  the  sea.  In  that  way  have  been  obtained  capital  and  for- 
eign  exchange  for  many  kinds  of  developments  and  public  improvements.  Harbours 
have  been  constructed,  light-houses  erected  and  a  commercial  shipping  fleet  built. 
Telephone  and  telegraph  communications  have  been  established,  both  inland  and  with 
foreign  countries,  so  that  it  is  now  possible  to  send  a  telegram,  or  to  talk  to  any  part 
of  Iceland  or  any  foreign  country  desired.  Roads  have  been  laid,  rivers  bridged, 
motorcars  imported  in  thousands,  and  now,  most  recently  of  all,  aeroplanes.  In  the 
sphere  of  agriculture  great  strides  have  also  been  made,  both  in  cultivation  and 
technique.  Enormous  sums  have  been  devoted  to  building,  and  numerous  schools  have 
been  established,  both  in  the  interior  and  in  the  coastal  towns  and  villages.  Finally, 
industry  has  developed  much  in  later  years,  factories  have  sprung  up,  and  the  ex- 
ploitation  of  water  power  and  hot  springs  has  begun,  though  these  sources  of  energy 
are  so  immense  that  by  far  the  greater  part  still  remains  untouched. 

AII  these  developments,  all  the  visible  signs  of  material  civilization  in  Iceland, 


have  had  to  be  carried  out  by  one  or  two  generations.  This  rapid  growth  has  certainly 
caused  a  social  upheaval.  New  classes  have  grown  up  with  a  new  outlook  and  with 
new  problems.  Ancient  values  have  been  lost  and  new  ones  have  taken  their  place, 
not  all  equally  desirable.  Nevertheless,  progTess  continues  and,  in  every  sphere,  at- 
tenipts  are  being  made  to  bridge  the  gap  between  the  resources  of  the  country  and 
the  needs  of  the  people,  in  so  far  as  the  natural  state  of  the  country  allows;  for,  in 
spite  of  all  the  advances  which  have  been  made,  much  still  remains  to  be  done,  and 
there  are  great  tasks  on  all  sides.  Even  though  there  may  be  many  sources  of  dis- 
agreement,  and  disputes  may  be  bitter  all  Icelanders  are  of  one  mind  that  liberty  is 
the  key  to  the  well-being  and  culture  of  the  nation. 


Iceland  lies  off  the  beaten  track,  far  from  the  well-trodden  paths  of  Baedeker. 
It  is  known  to  few,  and  its  name  terrifies  the  weak-hearted.  Tourists  have  not  yet 
discovered  it,  except  to  a  very  limited  extent;  for  indeed,  its  beauty  has  been  little 
proclaimed  from  the  house-tops.  But  the  roads  bend  in  the  way  that  fate  ordains,  and 
in  recent  years  tourists  have  greatly  increased  in  number.  It  is  plainly  evident  that 
the  stream  cannot  be  stemmed,  even  though  it  is  not  yet  possible  to  say  whether  or 
not  this  is  fortunate  for  the  land  and  its  people. 

It  must,  nevertheless,  be  stated  that  those  who  seek  a  life  of  boisterous  gaiety 
and  attach  importance  to  bodily  comforts,  have  at  present  little  reason  to  come  to 
Iceland.  For  the  nation  has,  up  to  this  time,  been  occupied  with  other  matters  than 
the  building  of  hotels  with  all  modern  luxuries;  nor  has  it  learnt  those  cringing  man- 
ners  with  which  life-weary  cosmopolitans  are  unable  to  dispense.  But  to  the  genuine 
traveller,  who  seeks  new  view-points  and  appreciates  unspoiled  nature,  pure  air, 
peace  and  freedom,  to  him  Iceland  has  much  to  offer.  The  best  rivers  of  Europe 
await  the  angler,  those  iceblue  streams,  where  the  glittering  silver  salmon  leaps  in 
eddies  and  rapids.  The  mountain  climber  will  find  there  towering  peaks  with  a  limit- 
less  prospect  across  the  blue-tinted  mountains  nad  snow-white  glaciers.  And  there, 
upon  the  eternal  snows  of  the  highland,  the  skier  will  find  the  virgin  land  of  the 
future,  beneath  glowing  sun  and  flickering  northern  lights. 

Widely  travelled  men,  who  know  both  countries,  have  expressed  the  opinion  that, 
in  some  ways,  Iceland  resembles  New  Zealand.  It  may  well  be  that  this  is  so,  for  both 
countries  are  oceanic  islands  with  magnificent  volcanic  scenery.  But  one  thing  is  cer- 
tain,  that  Iceland  is,  in  many  ways,  unlike  other  countries,  at  least  in  Europe.  It  is  a 
world  to  itself,  a  wondrous  world  of  fire  and  ice,  of  shower  and  sunshine,  of  shade 
and  light.  Its  most  striking  characteristics  are  its  tremendous  contrasts,  everywhere 
to  be  observed  in  the  landscape,  the  weather  conditions  and  the  change  of  colours, 
but  nevertheless  blended  into  a  plastic  powerful  unity,  the  ever-changing  symphony 
of  blue  and  white  mountains. 

To  many  the  country  appears  forbidding  and  cold  at  first  sight.  They  wonder  at 
the  naked  rock,  the  blue  tints  and  the  barren  fields  of  lava,  and  feel  the  lack  of  the 
forests  of  their  homelands.  But  Iceland  cannot  be  seen  at  a  glance,  and  indeed,  it 
takes  some  time  to  appreciate  it,  like  everything  else  which  is  mighty  and  out  of  the 
ordinary.  But  little  by  little  they  perceive  the  spectrum  of  the  long  northern  day, 
varying  at  every  hour,  from  blue-tinged  morning  to  rosy  night,  this  wondrous 
chiaroscuro,  which  endows  the  land  with  a  mystic  life,  stamps  its  features,  reconcile^ 


its  contrasts  and  moulds  all  its  endless  variations  into  one  magnificent  unity.  Gradu- 
ally  the  veil  is  lifted  from  the  secrets  of  the  barren  scene,  until  one  comes  to  under- 
stand  that  it  has  its  own  raison  d'étre,  its  beginning,  its  growth  and  its  end;  for 
everywhere  in  the  land  may  be  seen  the  work  of  those  mighty  forces  which  have  built 
up  the  world  and  are  still  changing  its  shape.  One  comes  to  realise,  too,  that  the  lava- 
fields  are  the  forests  of  those  blue  mountains,  another  kind  of  giant  vegetation, 
which  flowers  but  once  and  then  petrifies. 

But,  whatever  one's  f irst  impression,  the  conclusion  is  always  the  same :  that  they 
who  come  to  Iceland  are  bewitched  by  its  scenery,  and  never  forget  it. 

We  might  expect  to  find  in  Iceland  numerous  relics  of  bygone  times.  This, 
however,  is  not  the  case.  There  are  no  ruins  looming  against  the  sky,  and  most  of  the 
buildings  of  past  ages  have  long  been  destroyed  and  are  overgrown  by  grass,  like  the 
tombs  of  those  generations  who  inhabited  the  country  in  remote  centuries.  Neverthe- 
less,  they  have  erected  a  monument  in  their  honour,  which  will  stand  as  long  as  the 
Icelandic  language  is  spoken.  This  monument  is  not  hewn  in  stone,  but  preserved  in 
the  memory  and  culture  of  the  nation,  chiselled  deep  in  the  form  of  poetry  and  saga. 
Thus,  it  will  withstand  the  sickle  of  time,  though  marble  crumble  and  granite  pul- 
verize  to  sand. 

Their  ancient  literature  is  the  most  precious  heritage  of  the  Icelandic  people, 
second  only  to  the  land  itself,  and  it  is  the  most  splendid  art  which  the  Nordic  soul 
has  created  and  contributed  to  the  civilization  of  the  white  race.  Its  manuscripts  are 
invaluable;  not  because  of  their  content  alone,  but  also  because  of  the  skill  of  those 
who  placed  it  on  parchment.  AII  of  these  manuscripts  have  been  caressed  by  the  hands 
of  past  generations  and  mellowed  by  time,  which  gives  a  strangely  attractive  char- 
acter  to  their  yellowed  leaves. 

Now,  the  stage  of  the  sagas  is  Iceland  itself,  and  on  all  sides  may  be  seen  spots 
associated  with  their  episodes.  When  we  come  to  them,  it  is  as  if  the  centuries  vanish 
and  the  past  comes  to  life  once  more.  Certainly,  all  the  altars  have  crumbled  and  the 
temples  of  the  pagan  faith  have  been  levelled  with  the  earth,  but  the  country  still  has 
the  same  features  it  had  before,  when  those  wondrous  destinies,  such  as  the  sagas 
describe,  held  sway. 

In  Haukadalur,  in  western  Iceland,  the  grassgrown  ruins  of  Eiríksstadir,  where 
Leifur  the  Lucky  was  born  and  where  he  lived  his  early  days,  may  still  be  seen.  A 
river  runs  through  the  valley  into  a  lake,  a  little  farther  below.  Here  is  a  good  place 
to  sail  small  boats  and  toy  ships.  From  the  farm  may  be  seen  the  blue  haze  of  moun- 
tains  far  out  in  the  West,  across  islands  and  promontories.  When  autumn  fogs  des- 
cended  over  Haukadalur  and  fire  glowed  in  the  hearth,  anyone  of  a  roving  spirit  must 
have  been  eager  to  hear  the  tales  of  travellers  about  lands  lying  beyond  the  ocean. 
The  old  proverb  says:  'First  impressions  last  long,'  and  it  is  only  in  this  place  that  t 
is  possible  to  understand  the  story  of  Leifur  to  the  full,  and  that  power  that  brought 
his  ship  undamaged  into  port  on  the  shore  of  the  unknown  continent  in  the  West.  The 
same  might  be  said  of  Bjarni  Herjólfsson  and  Thorfinnur  Karlsefni,  as  indeed  of  many 
more,  for  the  entire  soil  of  Iceland  is  steeped  in  history. 


The  pictures  reproduced  in  this  book  are  intended  to  give  some  knowledge  of  Ice- 
land  and  the  Icelanders.  They  are  intended  to  show  how  this  nation,  the  youngest 


nation  in  Europe  and  one  of  the  smallest,  has  accommodated  itself  in  its  country  and 
how  it  stands  now,  after  having  enjoyed  the  first  two  decades  of  its  recovered  sover- 
elgnty.  The  particular  purpose  of  these  pictures,  however,  is  to  give  an  idea  of  the 
country  itself.  In  this  object  they  are,  indeed,  successful,  though  only  to  a  certain 
degree,  for  photographs  can  never  show  more  than  the  lifeless  form;  and,  besides 
this,  they  reduce  and  make  distant  the  scene  and  rob  it  of  the  vividness  that  it  would 
present  to  the  human  eye.  Nor  do  they  capture  the  colours,  that  brilliant,  variable 
blue,  which  is  the  life  and  soul  of  the  land.  The  painter  may  achieve  something  more, 
though  even  he  cannot  give  a  complete  idea,  for  he  also  is  restricted  by  time  and 
place.  He  can  only  describe  one  situation,  and  not  those  changes,  which  are  every- 
where  apparent  in  the  scenery  of  the  country,  its  mighty  creative  process.  And  no 
one  can  show  on  canvas,  or  on  photographic  paper,  the  dews  of  the  daylight  nights, 
the  swish  of  the  falcon's  wings,  the  mumiuring  of  the  waters,  or  the  song  of  a  swan 
on  the  moors. 

Iceland  cannot  be  fully  described,  but  must  be  experienced.  One  must  be  consci 
ous  of  its  proximity,  breathe  its  pure  atmosphere,  and  see  with  one's  own  eyes  the 
limitless  landscape  and  the  wondrous  variation  of  colour,  which  makes  peace  between 
the  glaciers,  the  volcanic  mountains  and  the  ocean.  One  must  listen  to  the  language 
of  the  country,  that  tongue  in  which  nature  whispers  to  herself. 

PÁLMI  HANNESSON. 


i.    Oeysir  gjósandi. 
Tiie  Qreat  Geysir  in  action. 


2.     Öræfajöki'.II  frá  Breiðamerkursandi. 

Öræfajökull,  the  highest  mountain  in  Iceland  is  a  glaciated  volcano.  Thus  volcanoes,  fire,  and  glacial  ice  have 

created  the  country. 


3.     Við  Þingvallavatn. 
A  cairn  by  a  loncly  track  in  the  lavafield. 


4.     Brim  við  Reykjanes. 
The  surf  hammering  against  the  dark  diffs. 


5.     Öxarárfoss. 
Öxarárfoss,  a  beautiful  waterfall  at  Þingvellir. 


6.     Sjómaður. 
A  viking-  of  our  aue. 


7.    Valur  í  hamrató. 
lcelandic  gerfalcon. 


8.     Hraunjaðar,  helluhraun. 
Lava  formations. 


9.    Skriðjökullinn  nyrðri  við  Hvítárvatn. 
A  glacier. 


10.     Frá  Kristínartiiidum  í  Öræfiim. 
A  towering  peak. 


11.     Kýrnar  sóttar. 
In  the  quiet  Valley. 


írS^''-T^ 


\ 


i 


at^^-  ~~ 


>i»  5?-   ~ 


f *itórií«ware**ítí  r:m^.  •  V?  au  m^ 


x- 


12.     Vetrardagiir  í  Eyjafirði. 
Wintcr  in  Northern  Iceiand. 


13.     Frá  Grafningnum.  Hengillinn  í  baksýn. 
A  volcanic  region  of  lava  and  hot  springs. 


14.     Drangar  við  Vestmannaeyjar. 
From  the  rock-bound  Westmann-Islands. 


15.     Látrabjarí^:. 
Tlie  westernmost  point  of  lceland,  Látrabjarg. 


16.     Rok. 

Stormy  weather. 


17.     Sigling  inn  Reyðarfjörð. 
From  one  of  the  deep,  still  fjords  in  Eastern  Iceland. 


18.     Frá  Búðum  á  Snæfellsnesi. 
A  storm  in  the  otfin?. 


19.     Við  Eyjafjörð. 
In  Eyjafjörður  in  Northern  Iceland. 


20.     Birkitré  á  Þórsmörk. 
From  the  tuff  rewion  in  Southern  Iceland. 


21.    Strandatindur  við  Seyðisfjörð. 
A  basalt  mountain  in  the  East,  buiit  up  of  innumerable  slneets  of  lava. 


22.     Tindur  Snæfellsjökuls. 
The  peak  of  Snæfellsjökull. 


23.     Gígdaliirinn  Grímsvötn  í  Vatnajökli.  Daliirinn  er  iim  7  km  að  þvermáli,  og  hamrarnir  til  liægri  um  400 

m  að  hæð.  í  baksýn  isbreiða  jökuisins. 

rhe  high  snovvfields  of  Vatnajökull,  the  greatest  glacier  of  Europe,  glittering  in  the  sun.  In  the  foreground 
is  the  crater-valley,  Grímsvötn,  the  most  active  volcano  in  Iceland. 


24.     Upptök  Breiðamerkiirjökuls  austanvert  í  Öræfajökli. 
At  the  snow  line  where  the  a:laciers  have  their  origin. 


25.     Borgarísjaki  á  Hvítárvatni. 
An  iceberg  on  tlie  lake  Hvítárvatn  at  the  edge  of  Langjökull. 


26.     Útsýn  frá  Birkihlíð,  seli  Gagnfræðaskólans  á  Isafirði. 
At  the  ski-incr  chalet. 


27.     I  Kerlingarfjölluni. 
On  Kerlingarfjöll  in  sumnier  sun  and  summer  snow. 


^  '_t  * . 


28.     Frá  Herðubreiðaiiindum. 

The   lakes   of   lceland    are   of  great  beauty.  Some  of  them  are  the  work  of  the  glaciers  of  the  ice  age,  but 

others   are   due  to  volcanic  activities.  Here  is  a  small  crystal-clear  lake  in  the  eastern  edge  of  Ódáðahraun, 

the  vast  lava  desert  on  the  plateau  north  of  Vatnajökull. 


r1i%í^ii 


29,     I  Sliltnesi  við  Mývatn. 
By  Lal<e  Mývatn. 


30.     Frá  Hestvík  við  Þingvallavatn. 
From  Lake  Thin^vallavatn,  the  larg-est  in  lceland. 


31,     Við  Hvítárvatn.  Bláfell  í  baksýn. 
From  lake  Hvítárvatn  on  the  plateau.  See  nr.  25 


32.     Dettifoss. 
Dettifoss,  the  greatest  waterfall  in  lceland. 


33.     Goðafoss  í  klakaböndum. 
Goðafoss  (the  Fall  of  the  Gods)  in  the  grip  of  winter  frost. 


94.    Háifoss  í  bjórsárdal. 
Háifoss,  one  of  the  highest  waterfalls  in  the  country,  about  400  ft. 


35.    Gjárfoss  í  Þjórsárdal. 
A  small  waterfall  enlivenins  the  dark  world  of  lava. 


36.     Raforkuverið  við  Ljósafoss. 
A  hydro-electric  plant  on  the  river  Sog. 


37.     Skógafoss. 
Skógafoss  (Forest  Falls).  One  of  the  most  beautiful  waterfalls  of  Iceland. 


38.     Fossinn  -Dynkur    í  Þjórsá. 
Dynkur  (thud)  a  cataract  in  Thjórsá. 


39.     Laxinn  stekkur. 
Leaping  salmon. 


40.     Hvítá  niður  frá  Qullfossi. 
The  rivers  flowing  down  from  the  plateau  have  carved  out  picturesque  canyons. 


41.     Frá  Brúarhlöðum  við  Hvítá. 
The  principal  rivers  originate  under  the  glaciers  and  are  milky-white  in  colour. 


42.     Brú  á  Hvítá  í  Borgarfirði. 
A  bridge  in  Borgarfjörður. 


43.     Ferðamenn  ríða  Kreppu. 
Fording  a  broad  glacier  river  on  the  plateau. 


44.     Kötlugosið  árið  1918,  séð  frá  Vik  í  Mýrdal. 
The  volcano  Katla  (The  Kettle)  during  the  last  eruption  in  1918. 


45.     Hekla. 
Hekla,  —  the  most  famous  volcano  in  lceland. 


46.     Heklutindur. 
The  peak  of  Mount  Hekla. 


47.    Snæfell  séð  af  Eyjabökkum. 
The  mountain  Snæfell,  an  extinct  volcano. 


48.     Úr  Búðahrauni  á  Snæfellsnesi. 
In  the  stillness  of  the  lava. 


49.    A  Mývatnsöræfum.  Námafjall  í  baksýn. 
Riding  fhrouCTh  a  lava  field. 


50.    Frá  Kálfastrandarvógum  við  Mývatn. 
Fantastic  lava-formations  at  Mývatn  (Lake  of  Midges). 


51.    Geysir. 
Hot  springs  are  found  all  over  the  country. 


52.     Leirhver  í  Krísuvík. 
The  solfataras  do  not  spout  water,  but  bluish  clay  with  a  sulphurous  smell. 


53.      Smiður«  hjá  Geysi. 
A  hot  spring  near  the  Great  Geysir. 


54.     Frá  þvottalaugutium  við  Reykjavík. 
Washing  dotlies  in  a  liot  spring. 


55.     Við  sundlaiig  hjá  Reykjum  í  Mosfellssveit. 
Scattered  over  the  country  are  swimming  pools  with  warm  water  piped  directly  from  hot  springs. 


56.     Skógarkjarr  á  Þórsmörk. 
Remnants  of  the  birch  forests  tliat  originally  covered  the  country    between  the  mountains  and  the  foreshore 


57.     Frá  Slútnesi. 
Scriib  in  a  lonely  part  of  Iceland. 


58.     Ásbyrgi. 
Woodland  in  Ásbyrgi,  a  uniqne  horseshoe-shaped  depression  in  Northern  Iceland. 


>,  -J    ■■■*.fl 


59.     Fnjóskárbrú  og  Vaglaskógiir. 
A  vvooded  slope  in  Nortliern  Iceland. 


60.     Kalkvistir. 
A  casualty  in  the  struggle  against  the  mountain  storms. 


61.     Hófsóleyjar. 
Northern  flovvers. 


62.     Rjiipa  í  sumarham. 
A  ptarmigan  in  summer  plumage. 


63.     Rjiipur  í  vetrarham. 
Ptarmigans  in  winter  plumage. 


64.    Æður  við  hreiðrið. 
Eider  duck  by  the  nest. 


65.     Æðarhreiður. 
The  eider  duck  phicks  off  the  fine  down  of  its  breast  to  line  the  nest. 


66.     Alft  við  hreiður. 
The  Whooper  Swan  nests  mainly  on  the  piateau. 


67.     Lundar. 
Puffins. 


68.     Roskinn  maður, 
An  Icelander. 


69.    Lítil  stúlka. 
Most  of  the  children  are  very  fair, 


70.     Stúlka  í  þjóðbúningi. 
Icelandic  mrl  in  national  dress. 


.■.,-^  --<--T, 


71.     Á  varbergi. 
Waiting. 


72.     Bóndabær  um  vetrarkvöld. 
An  old  fashioned  Icelandic  farm. 


73.     I  gamalli  baðstofu. 
The  old  life. 


74.     Þerrir. 
Turning  hay. 


75.     -Sá  er  nií  meira  en  tri'ir  og  tryggur< . 
An  Icelandic  sheep  dog. 


76.     Stóð. 
Unbroken  horses. 


77.     Fjárrekstur.  í  baksýn  Akureyrarkaupstaður. 
Icelandic  sheep. 


78.     Togari  á  rúmsjó. 
A  trawler  at  sea. 


79.     í  Sandgerði.  Aflinn  á  bryggjii. 
A  landed  catch  in  a  fishing  village. 


80.    Síldveiði  í  herpinót. 
Herring  fishing  with  a  piirse  net. 


81.    Frá  Reyðarfirði. 
From  a  fishing  village  in  Eastern  Iceland. 


82.     Frá  Siglufirði.  Síldarverksmiðjur  í  baksýn. 
Siglufjördiir,  the  centre  of  the  herring  fisheries. 


83.     Fiskþiinkiiii  á  Kirkjiisandi  við  Reykjavík. 
Siin-ciired  cod  is  an  important  product  of  Iceland. 


84.    Á  Sprengisandi. 
The  faithfiil  pony  is  still  the  best  means  of  commiinication  in  the  inland  desert. 


85.     Á  þjóðvegi. 
On  a  highway. 


86.     Á  Illakambi  við  Jökulsá  i  Lóiii. 
Travelling  by  a  steep  mountain  patii. 


87.     Við  hafnarbakkann  í  Reykjavik. 
In  Reykjavik  harbour  —  the  funnels  of  the  Iceland  Steamship  Company's  boats  are  painted  bhie  and  white. 


88.     Þingvellir. 

View  across  Thingvellir,  where  the  Althing  met  from  930  —  1798.  —  This  uniqve  lava  plain,  now  a  national 

park,  is  sacred  to  all  Icelanders. 


89.     Gullfoss. 
Oullfoss  (The  Golden  Fall),  situated  near  Geysir,  is  one  of  the  most  magnificent  waterfalls  in  Iceland. 


90.     Hvanneyri  í  Borgarfirði. 
The  Agricultural  College  at  Hvanneyri  in  Borgarfjörður. 


91.     Laiigarvatii. 
Laugarvatn  iii  Southeni  lceland,  the  school  and  sumnier  hotel. 


92.     Hólar  í  Hjaltadal. 
Hólar,  the  former  episcopal  seat  in  Northern  lcelaud. 


M^^í^^^S^-:' 


93.    Reykholt  í  Borgarfirði. 
Reykholt,  in  the  Borgarfjörður-district,  where  the  famous  historian  and  poHtician  Snorri  Sturluson  (1179-1241) 


hved. 


94.     Veslniannaeyjar.  Otsýn  yfir  bæinn  og  liöfnina. 
The  Westmann   Islaiuis,  tnwn  anci  liarbonr. 


95.     Frá  Neskaiipstað. 
Neskaiipstaður  (Ness  Town)  in  Eastern  Iceland. 


ð6.    Akureyri.  séð  austan  yfir  fjörðinn. 
General  vievv  of  Akureyri  in  Northern  lceland. 


97.     Reykjavik.  Við  tjarnarendann. 
Reykjavík.  The  lake. 


98.     Þjóðleikhi'isið  og  Safnahúsið. 
Reykjavík.  The  Nationai  Library  (ieft),  and  the  National  Theatre. 


;r^'?í"^!Í'^ 


'^S^^'SS'w- 


■v> 


^-.••■f'H. 


99.     Frá  höfninni  í  Reykjavík. 
Reykjavík,  tlie  harbour. 


100.     Minnisvarði  Ingólfs  Arnarsonar. 
Memorial  to  Ingólfur  Arnarson,  the  first  settler  in  Iceland. 


I 


DL  Hannesson,   Pálnii 

^l^  100  ci.e.  HundraL'^  íslenz- 

H36  kar  myndir 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


